Welsh Liberal 
Democrats 

Democratiaid 
Rhyddfrydol Cymru 



ATAL BREXIT 

CREU DYFODOL MWY DISGLAIR 


MANIFFESTO 2019 







Contents 

Rhagair yr Arweinydd a Chyflwyniad 3 

Atal Brexit 7 

Ein Cynllun ar gyfer Economi Gref 11 

Addysg: Ein Cenhadaeth Genedlaethol 23 

Ein Cynllun ar gyfer Cymdeithas Werdd ac Economi Werdd 33 

Ein Cynllun ar gyfer lechyd a Gofal Cymdeithasol 47 

Ein Cynllun ar gyfer Creu Cymdeithas Deg 55 

Ein Cynllun ar gyfer Rhyddid, Hawliau a Chydraddoldeb 65 

Ein Cynllun ar gyfer Gwleidyddiaeth Well 73 

Ein Cynllun ar gyfer Byd Gwell 79 


i 





m 

Rhagair 

Ers dros dair blynedd a hanner, mae'r olwynion sy'n gyrru dyfodol ein gwlad wedi 
bod yn troi yn eu hunfan wrth i ddadl Brexit rygnu ymlaen. Mae'r etholiad hwn yn 
rhoi cyfle i ni drawsnewid ein gwlad a chreu dyfodol mwy disglair. Mae gan y 
Democratiaid Rhyddfrydol weledigaeth uchelgeisiol ar gyfer pwy y gallwn fod 
- cymdeithas lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn cael ei feithrin i fod pwy 
bynnag y mae'n dymuno bod, lle bydd gweithio'n galed a dilyn y rheolau yn golygu 
y gallwch fyw bywyd hapus a boddhaus, a lle rydym ni'n gwneud popeth o fewn ein 
gallu i achub ein planed ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

Ac mae gan y Democratiaid Rhyddfrydol gyfle mawr yn yr etholiad hwn. Does dim 
terfyn i'm huchelgais argyfer ein plaid wrth i ni gyflwyno ein gweledigaeth 
gadarnhaol ar gyfer dyfodol mwy disglair i'r wlad. 

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, mae degau ar filoedd o bobl wedi ymuno â'n 
plaid wrth i'n haelodaeth barhau i gyrraedd lefelau uwch nag erioed. Rydym ni 
wedi cael ein hetholiadau lleol gorau erioed ac wedi curo Llafur a'r Ceidwadwyr 
mewn etholiad cenedlaethol am y tro cyntaf mewn can mlynedd, gan ddychwelyd 
16 Aelod o Senedd Ewrop (ASE). Ac mae cyn Aelodau Seneddol Llafur a 
Cheidwadol wedi ymuno â ni oherwydd eu bod yn gwybod ein bod ni eisiau creu 
cymdeithas agored, deg a chynhwysol. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn sefyll yn 
gryf, yn tyfu bob dydd, ac rydw i mor falch o fod yn ymgeisydd y Democratiaid 
Rhyddfrydol i fod yn Brif Weinidog yn yr etholiad hwn. 

Dywedir wrth bleidleiswyr mai'r unig ddewis yw'r Ceidwadwyr neu Lafur. Ond pan 
edrychaf ar Borisjohnson ajeremy Corbyn, rwy'n gwybod ygallwn wneud yn well 
fel Prif Weinidog na'r naill neu'r llall ohonynt. Mae ein gwlad yn haeddu gwell na'r 
hyn a gynigir gan y ddwy hen blaid, a arweinir gan ddynion sydd eisiau 
ailddefnyddio syniadau o'r gorffennol - p'un ai'r 1870au neu'r 1970au - a mentro 
dyfodol ein plant. 

Gallwn wneud dewis gwell. Yn yr etholiad cyffredinol hwn, gall pobl ddewis 
pleidleisio dros y Democratiaid Rhyddfrydol. Gallant ddewis llywodraeth a fydd yn 
creu'r fath o wlad a chymdeithas rydym ni'n eu haeddu, lle gall pob unigolyn, pob 
cymuned a'n planed ffynnu. Gallant ddewis pa fath o wlad yrydym ni - agored a 
hael, neu gaeëdig a hunanol. A gallant ddewis p'un a ydym yn gweithio gyda'n 


3 


cynghreiriaid agosaf neu'n sefyll ar wahân yn y byd. 

I ormod o bobl, nid yw pethau'n gweithio fel y dylent. Maen nhw’n gweithio'n galed 
ac yn dilyn y rheolau, ac eto maen nhw'n ei chael hi'n anodd talu'r rhent a bwydo 
eu teuluoedd, ac nid ydynt yn teimlo'n hyderus y bydd eu plant yn cael cyfleoedd 
gwell nag y cawson nhw. Nid yw hynny'n ddigon da. 

Ac yn lle canolbwyntio ar sut gallwn greu dyfodol mwy disglair i bawb, mae Brexit 
wedi dominyddu ein gwleidyddiaeth yn llwyr. Nid gadael yr Undeb Ewropeaidd yw'r 
ateb i'r rhiant sengl sy'n ymdrechu i gael deupen llinyn ynghyd, i'r plentyn y mae 
arno angen mwy o gymorth yn yr ysgol, neu i achub ein planed. Yn wir, dim ond 
gwaethygu'r problemau hynny y bydd yn ei wneud. 

Mae ein gwleidyddiaeth yn newid, a gallai'r etholiad cyffredinol hwn arwain at 
newid anferthol a all esgor ar wleidyddiaeth newydd a gwahanol. Gwleidyddiaeth 
wedi'i seilio ar obaith, nid ofn. Gwleidyddiaeth lle y gall pob unigolyn a chymuned 
ffynnu, a lle rydym yn gweithio gyda'n gilydd i achub ein planed ar gyfer 
cenedlaethau'r dyfodol. 

I mi, mae'r dewis yn glir. I atal Brexit a chreu dyfodol mwy disglair, pleidleisiwch 
dros y Democratiaid Rhyddfrydol. Mae gennym ni'r cynllun y mae ein gwlad yn ei 
haeddu, ac rydym yn barod i'w gyflawni. 



Jo Swinson, Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol 


4 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


m 

Cyflwyniad 

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn ymladd yr etholiad hwn gyda chynllun 
clir i greu dyfodol mwy disglair i Gymru. Mae cam cyntaf y cynllun hwn yn syml: atal 
Brexit a defnyddio'r bonws a ddaw yn sgil aros i fuddsoddi yn ein gwasanaethau 
cyhoeddus. 

Rydym ni'n ymladd yn ddiedifar dros aros yn yr Undeb Ewropeaidd, a ni yw'r blaid 
gryfaf dros Aros. Credwn fod y dyfodol gorau i'n gwlad yn bosibl trwy fod yn aelod 
o'r Undeb Ewropeaidd, ac y bydd Brexit o unrhyw fath yn gwneud drwg i economi 
Cymru, yn niweidio ein GIG ac yn rhoi straen enfawr ar ein teulu o genhedloedd. 

Gadewch i ni fod yn glir - nid oes unrhyw gytundeb Brexit a fydd byth cystal i 
Gymru â'r cytundeb sydd gennym ar hyn o bryd fel aelodau o'r Undeb Ewropeaidd. 

Rydym ni'n benderfynol o atal Brexit nid dim ond er mwyn aros yn aelod o amryw 
sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd (UE). Mae'n ymwneud â phwy ydym ni fel gwlad 
a'r gwerthoedd sy'n ein sbarduno. Mae'n ymwneud â gweithio gydag eraill i fynd i'r 
afael â'r heriau mawrsy'n ein hwynebu, nid cilio i'n cragen oherwydd bod 
cydweithredu a chyfaddawdu'n rhy anodd. 

O'r argyfwng hinsawdd i seiberdroseddu, rydym yn cydnabod nad yw gemau 
swm-sero y gorffennol yn berthnasol mwyach i fyd lle mae ein ffyniant yn y dyfodol 
wedi'i gysylltu mor agos â ffyniant ein ffrindiau a'n cynghreiriaid. 

Bydd aros yn yr Undeb Ewropeaidd yn cynhyrchu bonws Aros £50 biliwn, a bydd yr 
economi'n tyfu'n gyflymach pe byddwn yn arosyn aelodau o'r UE. Mae hynny'n 
golygu gwarchod swyddi o Siry Fflint i Abergwaun, o Gas-gwent i Gaernarfon. 

Mae'n golygu y bydd busnesau ffermio'n goroesi fel y gellir eu trosglwyddo i'r 
genhedlaeth nesaf. Mae'n golygu helpu pobl allan o dlodi a gwneud bywyd ychydig 
yn haws iddynt. 

Bydd llywodraeth Democratiaid Rhyddfrydol hefyd yn cymryd camau brys i achub 
ein planed. Ni yw'r genhedlaeth olaf sy'n gallu gwneud rhywbeth i atal newid yn yr 
hinsawdd na ellir ei wrthdroi. Rydym eisoes wedi gweld bod llifogydd yn digwydd 
yn fwyfwy rheolaidd yn ein gwlad. Ac er y dylwn fod yn falch o fod wedi datgan 
argyfwng hinsawdd, ni allwn anwybyddu'r ffaith nad yw Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig (DU) wedi gwneud llawer ers hynny. Yn y cyfamser, pobl ifanc sydd wedi 


5 


rhoi'r argyfwng hinsawdd yn ôl ar yr agenda yn gyson trwy eu streiciau hinsawdd 
ysbrydoledig. 

Mae'r newid yn yr hinsawdd yn ein dychryn, yn naturiol, ond dylai brwdfrydedd, 
ymroddiad ac eglurder moesol y bobl ifanc hyn ein calonogi. Byddai'n dda i ni gofio 
hefyd fod llawer o fuddion eraill yn gysylltiedig ag ymladd yn erbyn y newid yn yr 
hinsawdd, o drawsnewid economi Cymru i ddarparu aer glân a sicrwydd ynni. Gall 
Cymru wneud cymaint trwy fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd yn effeithiol. 

Y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig blaid sydd â chynllun radicalaidd, credadwy a 
manwl i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd cyn gynted â phosibl. Byddwn yn 
cyflawni rhaglen argyfwng deng mlynedd i leihau allyriadau, cynhyrchu 80% o'n 
trydan o ynni adnewyddadwy erbyn 2030 a chyflawni allyriadau nwyon tŷ gwydr 
net o sero erbyn 2045 fan bellaf. 

Byddwn yn buddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus ledled y DU, gan sicrhau 
bod Cymru yn cael ei chyfran deg o'r buddsoddiad hwn. Byddwn hefyd yn cyflwyno 
gofal plant am ddim i bawb, yn sicrhau ein bod yn rhoi'r un pwyslais ar drin iechyd 
meddwl ag iechyd corfforol, ac yn rhoi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i bob 
plentyn yng Nghymru. 

Ar 12 Rhagfyr, bydd gennych gyfle hanesyddol i atal Brexit a chreu dyfodol mwy 
disglair i Gymru. Os dyna yw'ch dymuniad, pleidleisiwch dros y Democratiaid 
Rhyddfrydol i wireddu'r cyfle hwn. 

Jane Dodds, 

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


6 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


Atal Brexit 


m 


Mae pob pleidlais dros Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru yn bleidlais dros atal 
Brexit ac aros yn yr Undeb Ewropeaidd. 

Ers dros dair blynedd, mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi arwain y frwydr 
i atal Brexit. Fe ymgyrchon ni dros aros yn yr UE yn 2016, ac rydym yn credu'n 
bendant bod Cymru a'r DU yn gryfach yn rhan o'r UE. 

Bydd ethol llywodraeth Democratiaid Rhyddfrydol fwyafrifol â bwriad clir i atal 
Brexit yn darparu mandad democrataidd i roi terfyn ar y llanastr hwn, dirymu 
Erthygl 50 ac aros yn yr UE. Mewn amgylchiadau eraill, byddwn yn parhau i ymladd 
dros bleidlais i'r bobl sy'n cynnig opsiwn i aros yn yr UE, a byddem yn ymgyrchu'n 
frwd dros gadw'r DU yn yr UE yn y bleidlais honno. 

Yr unig ffordd o roi terfyn ar broses Brexit yw trwy ethol llywodraeth Democratiaid 
Rhyddfrydol. Er bod y Ceidwadwyr yn honni y bydd pleidleisio drostyn nhw yn 
'cyflawni Brexit', nid yw hynny'n wir. Y cyfan y bydd yn ei wneud yw cychwyn 
blynyddoedd yn fwy o drafodaethau anodd ynglŷn â chytundeb masnach y DU â'r 
UE, gyda thebygolrwydd uchel iawn y bydd Prydain yn gadael heb gytundeb ac yn 
ceisio goroesi ar sail 'telerau Sefydliad Masnach y Byd (WTO)', sy'n gytundeb mor 
wael fel nad oes bron unrhyw wlad arall yn y byd yn masnachu ar y sail honno. 
Mae'r Blaid Lafur eisiau ailagor y Cytundeb Ymadael eto a negodi cytundeb 
newydd - ond nid ydynt yn fodlon dweud a ydynt eisiau i Brydain aros yn yr UE 
ynteu gadael. Y gwir yw bod Brexit yn niweidiol i'r DU, p'un ai o dan y Blaid Lafur 
neu'rToriaid. 

Mae pwysigrwydd aelodaeth y DU â'r UE yn amlycach yn awr nag erioed. Wrth 
iddynt gydweithio trwy'r UE, mae gwledydd Ewrop wedi cyflawni heddwch a 
ffyniant ar gyfandir sydd wedi dioddef rhyfel a rhaniadau ar hyd hanes. Mae 
hynny'n gyflawniad aruthrol; ni ddylid ei gymryd yn ganiataol, yn enwedig gan fod 
Ewrop yn wynebu peryglon newydd o du Rwsia gynyddol ymosodol ac wrth i'r Unol 
Daleithiau (UD) gefnu ar ei hen gynghreiriau. 

Mae llawer o heriau mawr yr 21 ain ganrif yn rhai byd-eang: y newid yn yr 
hinsawdd, masnachu pobl, y fasnach arfau, pŵer cwmniau rhyngwladol, tlodi 
byd-eang ac anghydraddoldeb. Trwy wahanu ei hun oddi wrth yr UE, mae Prydain 


7 






0 

yn lleihau ei gallu i ymateb i'r bygythiadau hyn. Trwy gydweithio â'n cymdogion 
Ewropeaidd, rydym yn cynyddu gallu'r DU i wynebu'r heriau hynny: er enghraifft, 
trwy drafodaethau rhyngwladol, trwy reoleiddio'r cwmníau technolegol mawr neu 
drwy greu marchnadoedd ar gyfer cynhyrchion sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd. 

Does dim dwywaith bod aelodaeth lawn â'r UE yn dda i economi Prydain. Byddai 
Brexit yn rhoi terfyn ar fynediad dilyffethair busnesau at y farchnad sengl 
Ewropeaidd - lle yr anfonir bron hanner allforion Prydain - a llif didrafferth 
nwyddau sy'n ofynnol gan gadwyni cyflenwi diwydiannol cymhleth. Mae'r 
tebygolrwydd o dariffau a gwiriadau ffiniau eisoes yn achosi i weithgynhyrchwyr 
symud eu gweithrediadau i wladwriaethau eraill yr UE, ac mae gweithgynhyrchwyr 
yn y DU eisoes yn dweud bod archebion allforio wedi dod i ben. 

Does dim gobaith disodli marchnadoedd a gollir yn yr UE â chytundebau masnach 
rydd â gwledydd eraill filoedd o filltiroedd i ffwrdd. Os bydd y DU yn ildio i 
geisiadau'r Arlywydd Trump i leihau safonau amgylcheddol ac iechyd ar gyfer 
cytundeb masnach â'r UD, byddem yn colli'r gallu i allforio i'r UE, a fyddai'n gwthio 
llawer o fusnesau Prydeinig, gan gynnwys y rhan fwyaf o ffermwyr, i'r wal. Mae 
Brexit yn niweidiol i swyddi, twf a ffyniant. 

Byddai Brexit yn gwneud Cymru yn dlotach, yn llai rhydd ac yn llai dylanwadol ar y 
llwyfan byd-eang. Mae'n bygwth dyfodol ffermio yng Nghymru, gan orfodi tariffau 
llesteiriol arffermwyr cig oen a chig eidion Cymru. Mae'n bygwth 
gweithgynhyrchwyryng Nghymru fel Airbus sy'n dibynnu argadwyni cyflenwi 
Ewropeaidd 'mewn union bryd'. Mae'n bygwth anhrefn mewn porthladdoedd fel 
Caergybi wrth i ddatganiadau tollau achosi oedi a thagfeydd na ellir paratoi'n 
ddigonol ar eu cyfer. 

Mae tlodi eisoes yn rhy gyffredin o lawer ledled Cymru, ond byddai Brexit yn ei 
waethygu'n sylweddol. Byddai'n amddifadu Cymru o'r cyllid Ewropeaidd sydd mor 
hanfodol i fynd i'r afael â thlodi; cyllid sydd wedi gwneud cymaint i greu ffyniant a 
chyfleoedd yn y rhannau o Gymru sydd wedi cael eu hesgeuluso gan Lywodraeth y 
DU am gyfnod rhy hir. 

Bydd Brexit hefyd yn rhoi terfyn ar symudiad rhydd, sydd wedi dod â buddion 
cymdeithasol, economaidd a diwylliannol mawr i'r DU. Mae'n rhoi cyfle i bobl 
Brydeinig weithio, bod gyda'u hanwyliaid, astudio ac ymddeol yn unrhyw le yn yr 


9 


UE. Nid oes gwrthdaro rhwng ein hunaniaeth Ewropeaidd a'n hunaniaethau 
Prydeinig a Chymreig: maen nhw'n cyfoethogi ei gilydd. Trwy atal Brexit, bydd y 
Democratiaid Rhyddfrydol yn gwarchod a chynnal symudiad rhydd, gan ddiogelu 
hawliau dinasyddion y DU sy'n byw mewn rhannau eraill o'r UE, a hawliau 
dinasyddion yr UE yn y DU. Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol hefyd yn cefnogi 
hawl pobl Gibraltar i arosyn yr Undeb Ewropeaidd. 

Mae dinasyddion yr UE yn aelodau gwerthfawr o'n cymunedau a chredwn y dylent 
gael yr hawl i gymryd rhan yn llawn mewn bywyd dinesig, gan gynnwys yr hawl i 
ymgeisio am etholiad a phleidleisio mewn refferenda, etholiadau Ewropeaidd ac 
etholiadau cyffredinol y DU, yn ogystal ag etholiadau lleol. Bydd y Democratiaid 
Rhyddfrydol yn ymestyn yr hawliau hyn i holl ddinasyddion yr UE sydd wedi byw yn 
y DU am bum mlynedd neu fwy. 

Er mwyn sicrhau nad yw dinasyddion yr UE yn cael eu hatal rhag pleidleisio mewn 
unrhyw etholiad neu refferendwm, byddwn hefyd yn diwygio'r gyfraith etholiadol 
ar frys, yn unol ag argymhellion y Comisiwn Etholiadol yn 2014, gan gynnwys 
cyflwyno gofyniad cyfreithiol i gynghorau roi gwybod i ddinasyddion am y camau y 
mae'n rhaid iddynt eu cymryd i gael eu cofrestru'n llwyddiannus, a gwneud y 
newidiadau angenrheidiol i sicrhau bod gan y DU system awtomatig o gynnwys 
mewn etholiadau. 

Mae cywilydd cenedlaethol Brexit yn rhoi gormod yn y fantol - y GIG, 
gwasanaethau cyhoeddus, swyddi ar hyd a lled y wlad, cydweithredu gwyddonol, 
heddwch yng Ngogledd Iwerddon, undod y DU, ein gallu i fynd i'r afael ag 
argyfyngau byd-eang fel y newid yn yr hinsawdd a'n henw da byd-eang fel gwlad 
hyderus ac allblyg. Trwy gadw'r DU yn yr UE, gallwn fynd ati i ymdrin â'r gwir 
faterion sy'n wynebu ein gwlad, gan ddefnyddio'r Bonws Aros £50 biliwn i 
fuddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb. 

Bydd llywodraeth Democratiaid Rhyddfrydol yn atal Brexit - ac yn creu dyfodol 
mwy disglair i Gymru a'r DU trwy ein cadw wrth wraidd yr Undeb Ewropeaidd. 


10 _ Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 



Ein cynllun ar gyfer 
Economi Gryfach 

Dylai pobl sy'n gweithio'n galed ac yn cyfrannu at gymdeithas gael swyddi da sy'n 
rhoi boddhad acyn talu'n dda. Dylai busnesau ac entrepreneuriaid sy'n arloesi, 
buddsoddi ac ymddwyn yn gyfrifol tuag at eu cyflogeion a'r amgylchedd gael eu 
cefnogi. Nid dyna'r sefyllfa yng Nghymru a'r DU heddiw. Mae gormod o bobl yn 
cael eu hatal rhag camu ymlaen a byw bywydau diogel, hapus a boddhaus. Mae 
methiant llywodraethau i fuddsoddi mewn seilwaith a sgiliau wedi tanseilio 
cynhyrchedd, ac mae'r Ceidwadwyr bellach yn bygwth gwneud y mwyafrif helaeth o 
bobl yn dlotach a chosbi busnes a menter trwy Brexit caled. 

Yn y cyfamser, rydym yn wynebu newidiadau economaidd mawr s/n golygu bod 
angen partneriaethau newydd rhwng llywodraeth a busnes: mae dyfodiad 
deallusrwydd artiffisial yn mynnu dulliau newydd o weithio, ac mae'n rhaid i'r broses 
heriol o bontio i economi ddi-garbon gael ei rheoli mewn ffordd nad yw'n niweidio'r 
rhai lleiaf cefnog ac sy'n ein gwneud yn fwy cystadleuol. Mae ein cryfderau ym 
meysydd gwyddoniaeth, gwasanaethau ariannol, diwydiannau creadigol a 
gweithgynhyrchu uwch-dechnoleg yn golygu y dylem fod mewn sefyllfa dda i greu 
economi sy'n trin busnes fel rhan o'r ateb ac sy'n cynnig cyfleoedd i bawb. 

Fodd bynnag, nid yw'r Blaid Lafur na'r Ceidwadwyr yn gallu arwain yr economi 
trwy'r heriau hyn. Mae'r ddwy blaid yn edrych at y gorffennol am atebion nad ydynt 
yn berthnasol mwyach. Mae'r Ceidwadwyryn hyrwyddo Brexit dadreoleiddiedig, 
treth isel, a fydd yn rhoi ein heconomi dan anfantais am genedlaethau; mae Llafur 
yn hwyluso Brexit ar yr un pryd â cheisio ailwladoli eu ffordd yn ôl i ryw fath o 
sosialaeth o'r 1970au. 

Y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r dewis naturiol i fusnes bellach: ni yw'r unig blaid 
sydd â chynllun newydd ar gyfer dyfodol economaidd mwy disglair. Cynllun i 
fuddsoddi mewn seilwaith a thechnoleg sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd a chreu 
busnesau a swyddi gwyrdd newydd; cynllun i ychwanegu at ein cryfderau 
gwyddonol, technolegol a chreadigol; cynllun i atal Brexit a chreu economi fwy 
ffyniannus, gyfartal a chynhwysol. Ni waeth ble yn y wlad y mae pobl yn byw neu ba 
gam bynnag o'u gyrfa y maen nhw wedi'i gyrraedd, bydd ein cynllun yn golygu mwy 
o gyfleoedd a swyddi da s/n talu'n dda. 


11 







Dyma fydd ein blaenoriaethau yn y senedd nesaf: 

• Buddsoddi £130 biliwn mewn seilwaith ledled y DU - uwchraddio ein 
systemau trafnidiaeth ac ynni, grymuso holl wledydd y DU a datblygu 
seilwaith y dyfodol sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd. 

• Galluogi gweithlu sy'n barod i newid ac sy'n canolbwyntio ar y dyfodol 
- grymuso unigolion trwy ddarparu 'hawl i ddysgu gydol oes'. 

• Cyflwyno cyllideb llesiant a seilio penderfyniadau ynglŷn â gwariant 
Llywodraeth y DU ar yr hyn fydd yn gwella llesiant yn ogystal â 
dangosyddion economaidd a chyllidol. 

Buddsoddi ar gyfer y Dyfodol ledled y DU 

Nid yw cyfleoedd a mynediad at addysg, cyflogaeth a gwasanaethau wedi'u 
gwasgaru'n deg o amgylch y DU. Mae hyn yn golygu bod llawer o bobl yn cael eu 
dal mewn gwaith ansefydlog lle nad oes ganddynt obaith o ddyrchafiad. Mae'r 
Ceidwadwyr yn esgus cefnogi'r syniad o dwf rhanbarthol er eu bod yn hyrwyddo 
Brexit difeddwl a fydd yn dyfnhau anghydraddoldeb ac yn gosod rhwystrau ar 
fasnachu rhwng Gogledd Iwerddon a gweddill y DU. Mae dull Llafur sy'n edrych 
tua'r gorffennol, sydd am weld diwydiannau wedi'u hailwladoli yn cael eu rheoli o 
Whitehall, yn gwrthod ymreolaeth i bobl a chymunedau a bydd yn ergyd i 
fuddsoddiad ac yn atal arloesedd. Y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig blaid sy'n 
edrych at y dyfodol gydag ateb cynaliadwy i'r rhaniad rhanbarthol. Byddwn yn: 

• Cyflwyno Rhaglen Ailgydbwyso Rhanbarthol gyfalafol gwerth £50 biliwn argyfer 
gwariant seilwaith ledled y DU, y bydd Llywodraeth Cymru yn cyfrannu'n llawn at 
benderfynu suty caiff ei defnyddio. Rhaglen a atgyfnerthirgan gyllid Trawsnewid 
Teg (Just Transition) ar gyfer ardaloedd y mae'r symudiad i allyriadau nwyon tŷ 
gwydr sero net yn cael cryn effaith arnynt. 

• Llunio Strategaeth Ddiwydiannol Genedlaethol uchelgeisiol i drawsnewid yr 
economi a datblygu Strategaethau Diwydiannol Lleol yn rhan ohoni sy'n cymell 
busnesau a phrifysgolion a chanddynt arbenigeddau penodol i greu clystyrau. 

• Gweithio gyda'r prif fanciau i ariannu'r broses o greu sector bancio lleol sy'n 
ymroddedig i fodloni anghenion busnesau bach a chanolig lleol. 

• Ehangu'r Banc Busnes Prydeinig i gyflawni rôl fwy ganolog yn yr economi er 
mwyn sicrhau bod cyfalaf argael i fusnesau bach a chanolig hyfyw, hyd yn oed 
os na all gweddill y system bancio masnachol ei ddarparu. 


13 


Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol eisiau manteisio ary cyfraddau llog isel i gynyddu 
benthyca ar gyfer buddsoddi er mwyn creu economi'r dyfodol. Rydym wedi 
ymrwymo i becyn cyfrifol a realistig o £130 biliwn ar gyfer buddsoddiad seilwaith 
ychwanegol, a fydd yn blaenoriaethu: 

• Buddsoddiad sylweddol mewn trafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys trosi'r 
rhwydwaith rheilffyrdd i dechnoleg allyriadau isel iawn (trydan neu hydrogen) 
erbyn 2035, acymrwymiad parhaus i HS2 a phrif Iwybrau rheilffyrdd strategol 
newydd eraill. 

• Rhaglen o osod band eang ffeibr optig cyflym iawn ledled y DU - gyda phwyslais 
penodol argysylltu ardaloedd gwledig. 

• Rhaglen deng mlynedd frys i leihau faint o ynni a ddefnyddir gan holl adeiladau'r 
DU, gan leihau allyriadau a biliau tanwydd a rhoi terfyn ar dlodi tanwydd. 

• £5 biliwn o gyfalaf cychwynnol argyfer Banc Buddsoddiad Gwyrdd newydd, gan 
ddefnyddio arian cyhoeddus i ddenu buddsoddiad preifat argyfer 
blaenoriaethau di-garbon. 

Byddwn yn sicrhau bod y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol yn rhoi ystyriaeth lawn i 
oblygiadau pob penderfyniad seilwaith cenedlaethol o ran yr hinsawdd a'r 
amgylchedd. 

Y Deyrnas Unedig 2050: Ein Gweledigaeth ar gyfer 
Economi a Arweinir gan Arloesedd 

Rydym eisiau gosod y sylfeini er mwyn i'r DU fod y lle gorau yn y byd ar gyfer 
busnesau a arweinir gan arloesedd yn y tymor hir - lle sy'n denu pobl o bob rhan 
o'r UE a'r byd i wireddu eu syniadau. Ond gan fod buddsoddi mewn ymchwil a 
datblygu ac arloesedd yn llusgo y tu ôl i wledydd eraill ac yn canolbwyntio gormod 
ar y de-ddwyrain, mae angen newid mawr i wireddu'r weledigaeth hon. Dim ond y 
Democratiaid Rhyddfrydol sy'n gallu cyflawni hyn: mae'r Ceidwadwyryn dychwelyd 
i orffennol ymerodrol rhamantus, er eu bod yn hyrwyddo Brexit a fydd yn niweidio 
ymchwil ac arloesedd, sy'n dibynnu cymaint ar gydweithredu ag Ewrop a gwledydd 
eraill y byd; nid oes gan Lafur unrhyw gynllun ar gyfer economi'r dyfodol. 

Mae gan y Democratiaid Rhyddfrydol gynllun gweddnewidiol i wneud y DU yn 
arweinydd byd o ran arloesedd cyfrifol, a hynny trwy fanteisio ar gryfderau'r DU a'r 
hyn rydym ni'n ei wneud yn dda fel cenedl: ein manteision naturiol o ran ynni 


14 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


0 

adnewyddadwy; ein sector prifysgolion cryf; a'n cryfderau rhanbarthol. Byddwn yn 
creu economi sy'n tyfu lle y bydd gan bobl swyddi ystyrlon sy'n talu'n dda. Byddwn 

yn: 

• Cynyddu gwariant cenedlaethol arymchwil a datblygu i 3% o'r cynnyrch 
domestig gros (GDP). Byddwn yn cyhoeddi map i gyflawni'r uchelgais hwn erbyn 
y dyddiad cynharaf bosibl, trwy darged dros dro o 2.4% o'r GDP erbyn 2027 fan 
bellaf. 

• Cefnogi arloesedd, gyda'r nod o ddyblu gwariant ar arloesedd ar draws yr 
economi. 

• Cynyddu'r Gronfa Cryfder mewn Lleoedd (Strength in Places) i hybu ymchwil a 
datblygu y tu allan i 'driongl euraid' Rhydychen-Caergrawnt-Llundain. 

• Ychwanegu at y strategaeth ddiwydiannol a ddatblygwyd gan weinidogion 
Democratiaid Rhyddfrydol yn y llywodraeth, gan weithio gyda sectorau sy'n 
hollbwysig i allu'r DU i fasnachu'n rhyngwladol, creu mwy o ganolfannau 
arloesedd a thechnoleg 'Catapwlt' a chefnogi buddsoddiad preifat, yn enwedig 
mewn arloesedd di-garbon ac amgylcheddol. 

• Datblygu'r gweithlu medrus y mae ei angen i gefnogi'r twf hwn trwy gyflwyno fisa 
dwy flynedd newydd i fyfyrwyr er mwyn iddynt weithio ar ôl graddio. 

• Parhau i gefnogi buddsoddiad mewn cwmníau cychwynnol digidol newydd yn y 
DU trwy ddiwygio cefnogaeth y Banc Busnes Prydeinig i gronfeydd cyfalaf 
menter i'w alluogi i helpu i ariannu cefnogwyr newydd 'sbarduno mewnol' 

('crowd in') yn hytrach na gweithredu fel cyllidwr dewis olaf. 

Manteisio ar Fuddion Technoleg Newydd 

Rydym eisiau i'r DU arwain y byd ym maes technoleg newydd foesegol, gynhwysol, 
gan gynnwys deallusrwydd artiffisial. Byddwn yn buddsoddi mewn addysg i sicrhau 
bod gan bobl y sgiliau y mae arnynt eu hangen - p'un ai i ddefnyddio technoleg 
newydd neu ei chreu - ar yr un pryd â denu a chroesawu'r bobl fwyaf dawnus o 
bob rhan o'r byd. Byddwn yn galluogi arloeswyr ac entrepreneuriaid i arbrofi a 
mentro, aryr un pryd â herio cwmniau mawr sy'n atal cystadleuaeth, cyfyngu ar 
ddewis i ddefnyddwyr a rhwystro cynnydd. A byddwn yn sicrhau bod technoleg 
newydd yn cael ei datblygu a'i darparu'n foesegol, fel ei bod yn parchu hawliau 
sylfaenol pobl, gan gynnwysyr hawl i breifatrwydd a dim gwahaniaethu. Byddwn 

yn: 


15 


• Cefnogi sector technoleg amrywiol a chynhwysol y DU trwy ddiwygio rheolau 
mewnfudo - gan gynnwys galluogi cyrff diwydiannol i noddi fisâu gwaith. 

• Cefnogi twf swyddi a busnesau newydd yn y sector technoleg trwy ganiatáu i 
gwmníau hawlio Credydau Treth Ymchwil a Datblygu yn erbyn cost prynu setiau 
data a chyfrifiadura cwmwl, symleiddio'r cyd-destun rheoleiddiol a chyflymu 
newid rheoleiddiol. 

• Sicrhau bod technolegau newydd yn cael eu defnyddio mewn ffyrdd moesegol a 
chyfrifol trwy: 

- Gyflwyno Cod Moeseg Lovelace i sicrhau bod y defnydd o ddata personol a 
deallusrwydd artiffisial yn ddiduedd, yn dryloyw, yn gywir, ac yn parchu 
preifatrwydd. 

- Grymuso'r Ganolfan Moeseg Data ac Arloesedd i 'alw i mewn' cynhyrchion y 
mae'n ymddangos eu bod yn torri'r Cod hwn. 

- Cyflwyno nod barcut ar gyfer cwmnìau sy'n cyflawni'r safonau moesegol uchaf 
wrth ddatblygu a defnyddio deallusrwydd artiffisial a thechnolegau newydd 

eraill. 

- Trefnu cynulliad dinasyddion i benderfynu pryd y mae'n briodol i'r Llywodraeth 
ddefnyddio algorithmau wrth wneud penderfyniadau. 

• Grymuso defnyddwyr a sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau buddion technoleg 
newydd, trwy fynnu bod pob cynnyrch yn darparu fersiwn fer a chlir o'i delerau 
ac amodau, gan nodi'r ffeithiau allweddol fel y bônt yn berthnasol i ddata a 
phreifatrwydd unigolion. 

Bargen Well i Entrepreneuriaid a Busnesau Bach 

Mae busnesau dynamig, entrepreneuraidd yn rym cadarnhaol: pobl 
hunangyflogedig a busnesau bach yw asgwrn cefn economíau lleol a dylai'r 
llywodraeth eu cefnogi. Fodd bynnag, mae'rCeidwadwyryn hyrwyddo polisiau sy'n 
ei gwneud hi'n fwy anodd i ddechrau busnesau newydd llwyddiannus, ac nid yw 
Llafuryn deall nacyn gwerthfawrogi busnesau cychwynnol a busnesau bach. Y 
Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig blaid sy'n deall pwysigrwydd y busnesau hyn 
ac a fydd yn sicrhau eu bod yn gallu cael gafael ar y cyllid a'r cyfalaf tymor hiry mae 
arnynt eu hangen. Byddwn yn: 

• Creu 'lwfans cychwyn' newydd i helpu'r rhai sy'n dechrau busnes newydd â'u 
costau bywyn ystod wythnosau cyntaf hollbwysig eu busnes. 

• Cefnogi busnesau sy'n tyfu'n gyflym sydd eisiau ehangu, trwy ddarparu cymorth 


16 . Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 



mentora. 

• Blaenoriaethu busnesau bach a chanolig wrth gyflwyno band eang cyflym iawn. 

• Mynnu bod holl asiantaethau a chontractwyry llywodraeth, a chwmnì'au sydd â 
mwy na 250 o gyflogeion, yn llofnodi'r cod talu prydlon, gan olygu y gellir ei 
orfodi. 

• Sefydlu cyfrifon banc ar wahân ar gyfer prosiectau mawr y llywodraeth, i sicrhau 
na all y cwmni ar frig cadwyn gyflenwi gamfanteisio ar ei safle i ategu ei lif arian 
ei hun ar draul cyflenwyr llai. 

• Ymestyn gweithgareddau'r Banc Busnes Prydeinig, gan ei alluogi i gyflawni rôl 
fwy canolog yn yr economi trwy fynd i'r afael â'r prinder cyfalaf ecwiti ar gyfer 
cwmniau sy'n tyfu a darparu cyfalaf tymor hir ar gyfer busnesau maint canolig. 

• Darparu fframwaith cefnogol i ddatblygu mentrau cymdeithasol - busnesau â 
phwyslais cymdeithasol yn hytrach na rhai sy'n cael eu cymell gan elw. 

• Ymestyn yr hawliau a'r buddion sydd argael i'r rhai mewn cyflogaeth ansefydlog, 
fel cynnigtâl ac absenoldeb rhiant i bobl hunangyflogedig. 

• Gweithio gyda phob lefel o'r llywodraeth i ddiwygio'r system ardrethi busnes, 
gan flaenoriaethu diwygiadau sy'n cydnabod datblygiad yr economi ddigidol, 
lleihau'r baich ar fusnesau llai, a sicrhau bod y stryd fawr yn aros yn gystadleuol. 
Byddwn hefyd yn ystyried gweithredu Ardoll Tir Masnachol. 

Busnes Gwell 

Gall busnes fod yn rym cadarnhaol yn ein heconomi: mae arnom angen busnesau 
ffyniannus i greu cyfoeth ac mae model o gyfalafiaeth gyfrifol yn cynhyrchu swyddi 
da, yn rhannu ffyniant ac yn gweld busnesau'n hyrwyddo hawliau ac amddiffyn yr 
amgylchedd. Ond nid yw'r system yn gweithio fel y dylai: mae cyflogwyr diegwyddor 
yn parhau i allu camfanteisio ar eu gweithlu a hyd yn oed pan fydd busnesau'n 
methu, mae'r rhai ar y brig yn aml yn cael gwobrau enfawr tra bod staff yn colli eu 
swyddi. Ac nid oes eto gennym fframwaith sy'n gwobrwyo busnesau'n ddigonol am 
ymddygiad amgylcheddol gynaliadwy - nac yn eu cosbi am weithgareddau sy'n 
niweidiol i'r amgylchedd. Nid yw Llafur yn cydnabod y daioni y gall busnes ei greu; 
nid yw'r Ceidwadwyr yn poeni am ganlyniadau busnesau sy'n cael eu cynnal yn 
anghyfrifol. Dim ond y Democratiaid Rhyddfrydol fydd yn hyrwyddo cyfalafiaeth 
gyfrifol sy'n gweithio ar gyfer y dyfodol. Ein cynllun yw economi sy'n gweithio i 
bawb, sy'n meithrin amrywiaeth o wahanol fathau o fusnesau - cwmnìau 
cydfuddiannol, mentrau cymdeithasol a chwmníau buddiannau cymunedol - ac 
sy'n grymuso cyflogeion. Byddwn yn: 


17 


• Annog cyflogwyr i hyrwyddo perchenogaeth gan gyflogeion trwy roi'r hawl i staff 
mewn cwmníau rhestredig â mwy na 250 o gyflogeion ofyn am gyfranddaliadau, 
a gedwir mewn ymddiriedolaeth er budd cyflogeion. 

• Cryfhau cyfranogiad gweithwyr wrth wneud penderfyniadau, gan gynnwys 
cynrychiolaeth staff ar bwyllgorau cydnabyddiaeth ariannol, a mynnu bod pob 
cwmni rhestredig yn y DU a phob cwmni preifat sydd â mwy na 250 o gyflogeion 
yn trefnu bod o leiaf un cynrychiolydd cyflogeion areu byrddau sydd â'r un 
dyletswyddau a chyfrifoldebau cyfreithiol â chyfarwyddwyr eraill. 

• Cyflwyno dyletswydd gofal gyffredinol ar gyferyr amgylchedd a hawliau dynol, 
sy'n mynnu bod cwmníau, sefydliadau ariannol ac asiantaethau sector 
cyhoeddus yn arfer diwydrwydd dyladwy trwy osgoi gweithgareddau penodol fel 
llafur plant neu gaethwasiaeth fodern, neu gynhyrchion penodol fel nwyddau a 
gynhyrchwyd trwy ddatgoedwigo, yn eu gweithrediadau a'u cadwyni cyflenwi, ac 
yn adrodd ar eu gweithredoedd. 

• Diwygio'r ddyletswydd ymddiriedol a rheolau diben cwmni i sicrhau bod gan 
bob cwmni mawr ddatganiad ffurfiol o ddiben corfforaethol, sy'n cynnwys 
ystyriaethau fel lles cyflogeion, safonau amgylcheddol, budd cymunedol ac 
arferion moesegol, ochr yn ochr â budd i randdeiliaid, a'i fod yn adrodd yn 
ffurfiol ar effaith ehangach y busnes ar gymdeithas, yr amgylchedd ac 
ystyriaethau eraill. 

• O dan gyfraith y DU, creu opsiwn ar gyfer math newydd o gorfforiad a chanddo 
ddiben deuol penodol o wneud elw a chael effaith gadarnhaol ar gymdeithas, 
gweithwyr, cymunedau a'r amgylchedd. 

• Mynnu pleidleisiau cyfrwymol a chyhoeddus gan aelodau bwrdd ar bolisiau tâl 
swyddogion gweithredol. 

• Ymestyn cwmpas y prawf'budd cyhoeddus' presennol wrth ystyried 
cymeradwyo ceisiadau i feddiannu cwmniau mawr neu strategol arwyddocaol 
gan berchenogion sydd wedi'u lleoli dramor er mwyn cydnabod y buddion i 
economi, gweithwyr a defnyddwyry DU a ddawyn sgil amddiffyn cwmniau'r DU 
rhag buddiannau hapfasnachol neu dymor byr.10 

Trethi Teg 

Mae'n rhaid i'r llywodraeth sicrhau bod y system dreth yn bodloni anghenion 

economi fodern a'i bod yn barod am y newid i economi ddigidol a di-garbon. Dylai 

busnesau ac unigolion sy'n elwa o fod wedi'u lleoli yn y DU dalu eu cyfran deg o 

dreth - ac mae busnesau cyfrifol yn fodlon gwneud hyn. Maen nhw'n elwa o 


18 . Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


0 

nwyddau cyhoeddus fel gweithlu addysgedig, economi sefydlog a seilwaith a 
arienniryn gyhoeddus, ac mae'n briodol iddynt gyfrannu tuag atynt. Ond mae'r 
system drethiantyn anghytbwys ac annheg: mae'n rhy rhwydd i gwmrííau 
technoleg mawr a monopoííau mawr osgoi treth, ac mae incwm o gyflogaeth yn 
cael ei drethu'n llymach nag incwm a gynhyrchirtrwy gyfoeth. 

Mae Llafur a'r Ceidwadwyr yn edrych tuag at y gorffennol am atebion na fyddant 
yn gweithio heddiw: mae Llafur eisiau cynyddu'r dreth incwm mewn ffordd na fydd 
hyd yn oed yn sicrhau bod mwy o dreth yn cael ei thalu; nid oes gan y Ceidwadwyr 
ddiddordeb mewn gwneud y system drethiant yn decach. Bydd ein cynllun ar gyfer 
y dyfodol yn sicrhau bod busnesau mawr yn talu eu cyfran deg, yn cefnogi 
cwmníau bach a chanolig ac yn sicrhau nad yw incwm a enillir o gyfoeth yn 
freintiedig o'i gymharu ag incwm o gyflogaeth - gan sicrhau bod y system dreth yn 
deg i bawb. Byddwn yn: 

• Adfer y Dreth Gorfforaeth i 20% - gan wrthdroi gweithred y Ceidwadwyr a'i 
gostyngodd i 17% - a sicrhau bod y gyfradd yn sefydlog gyda llwybr y gellir ei 
ragweld yn y dyfodol. 

• Cydraddoli sut mae incwm o gyfoeth ac incwm o waith yn cael ei drethu trwy: 

- Ddiddymu'r Iwfans di-dreth ar wahân ar gyfer enillion cyfalaf ac, yn lle hynny, 
eu trethu trwy un Iwfans ar gyfer yr incwm a'r enillion cyfalaf. 

- Cysoni cyfraddau treth enillion cyfalaf a threth incwm aryr un pryd â 
chyflwyno Iwfans chwyddiant neu "gyfradd enillion" sylfaenol. 

• Symleiddio trethiant busnes er mwyn gostwng costau gweinyddu a lleihau 
cyfleoedd i osgoi treth - gan gefnogi cwmníau llai. 

• Gweithredu'n llym yn erbyn efadu ac osgoi treth gorfforaeth, gan gynnwys trwy: 

- Gyflwyno Rheol Gyffredinol ar Atal Osgoi, gan osod targed i Gyllid a Thollau EM 
leihau'r bwlch treth a pharhau i fuddsoddi mewn staff i'w alluogi i gyflawni 
hynny. 

- Diwygio'r rheolau ynghylch lleoliad sefydlu i atal cwmníau rhyngwladol rhag 
symud elw allan o'r DU yn annheg. 

• Rhoi terfyn ar newidiadau treth ôl-weithredol fel y tâl benthyciadau a 
gyflwynwyd gan y Ceidwadwyr, fel bod unigolion a chwmníau'n cael eu trin yn 
deg, ac adolygu cynigion diweddar i newid y rheolau IR35. 

• Diddymu'r LwfansTreth Priodas. 


19 


Dyfodol Gwaith 


Dylai pobl gael swyddi diogel, gyda hawliau priodol a chyflog teg. Fodd bynnag, 
mae newidiadau o ran technoleg a natur cyflogaeth wedi tyfu ynghynt na'rsystem 
bresennol o hawliau ac amddiffyniadau cyflogaeth. Nid yw'r Ceidwadwyr wedi 
gwneud digon i gefnogi gweithwyr wrth iddynt gael eu sugno i mewn i swyddi 
ansefydlog sy'n talu'n wael; byddai ymagwedd ddogmatig Llafur sy'n edrych tuag at 
y gorffennol yn dinistrio swyddi hyblyg sy'n werthfawr i bobl ac yn niweidio'r 
economi. Y Democratiaid Rhyddfrydol yn unig sydd â chynllun ar gyfer gwaith yr 
21 ain ganrif: cynllun a fydd yn amddiffyn cyflogeion ac yn rhoi llais iddynt yn y 
gwaith, ar yr un pryd â galluogi modelau busnes arloesol i ffynnu yn yr economi 
fodern. Byddwn yn gwneud i waith dalu ac yn sicrhau bod swyddi da sy'n talu'n dda 
ar gael i bobl eu gwneud. Byddwn yn: 

• Sefydlu adolygiad annibynnol i ymgynghori ar sut i osod Cyflog Byw go iawn ym 
mhob sector. Byddwn yn talu'r Cyflog Byw hwn ym mhob un o adrannau 
llywodraeth y DU a'u hasiantaethau, ac yn annog cyflogwyr eraill y sector 
cyhoeddus i wneud yr un peth. 

• Sefydlu Awdurdod Gorfodi Amddiffyn Gweithwyr, sef corff pwerus newydd I 
amddiffyn y rhai sydd mewn swyddi ansicr. 

• Newid y gyfraith fel bod gweithio hyblyg ar gael i bawb o'r cychwyn cyntaf yn eu 
swyddi, gyda gofyniad i gyflogwyr hysbysebu swyddi yn unol â hynny, oni bai bod 
rhesymau busnes arwyddocaol pam na ellirgwneud hynny. 

• Moderneiddio hawliau cyflogaeth i'w gwneud yn addas i oes yr 'economi gìg', 
gan gynnwys trwy: 

- Sefydlu statws cyflogaeth 'contractwr dibynnol' newydd rhwng cyflogaeth a 
hunangyflogaeth, sy'n cynnwys hawliau sylfaenol fel lefelau isafswm enillion, 
tâl salwch a hawl i gael gwyliau. 

- Adolygu statws treth ac yswiriant gwladol cyflogeion, contractwyr dibynnol a 
gweithwyr llawrydd i sicrhau triniaeth deg a chymharol. 

- Gosod isafswm cyflog uwch o 20% i bobl ar gontractau dim oriau ar adegau o 
alw arferol i wneud iawn iddynt am yr ansicrwydd sy'n gysylltiedig ag oriau 
gwaith anwadal. 

- Rhoi'r hawl i weithwyr'dim oriau' a gweithwyr asiantaeth ofyn am gontract 
cyflogaeth parhaol ar ôl 12 mis, na ddylid ei wrthod yn afresymol. 

- Adolygu'r rheolau sy'n ymwneud â phensiynau fel nad yw gweithwyr yn yr 
economi gìg ar eu colled, ac i sicrhau bod cludadwyedd rhwng rolau'n cael ei 


20 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 



warchod. 

- Symud y baich profi o'r unigolyn i'r cyflogwr mewn tribiwnlysoedd cyflogaeth 
s/n ymwneud â statws cyflogaeth. 

• Cryfhau gallu undebau i gynrychioli gweithwyr yn effeithiol yn yr economi 
fodern, gan gynnwys hawl mynediad i weithleoedd. 

Cyllid Cyfrifol 

Dylai llywodraeth dda reoli cyllid y genedl yn gyfrifol: manteisio ar gyfleoedd i 
fenthyca er mwyn buddsoddi mewn seilwaith allweddol aryr un pryd â sicrhau nad 
yw gwariant dydd i ddydd yn fwy na'r swm a godir trwy drethi. Y Democratiaid 
Rhyddfrydol yw'r unig blaid a fydd yn rheoli cyllid y wlad yn briodol. Mae'r 
Ceidwadwyr yn hyrwyddo Brexit a fydd yn difetha'r economi am genhedlaeth, gan 
ei gwneud yn amhosibl buddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus mewn ffordd 
gynaliadwy. Bydd Llafuryn gwastraffu biliynau trwy wladoli cyfleustodau - gan 
wario arian y gellid ei ddefnyddio i'w gwella dim ond er mwyn i'r wladwriaeth allu 
eu rheoli. Mae ein cynllun ar gyfer y dyfodol wedi'i seilio ar reoli cyllid y wlad yn 
gyfrifol: atal Brexit a defnyddio'r refeniw uwch a ddaw yn sgil economi fwy i 
fuddsoddi mewn gwasanaethau, a defnyddio'r arian y byddai Llafur yn ei wastraffu 
i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a buddsoddi mewn seilwaith trafnidiaeth ac 
ynni. Byddwn yn: 

• Defnyddio'r Bonws Aros i fuddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus, mynd i'r 
afael ag anghydraddoldeb ac ymladd yn erbyn tlodi mewn gwaith. 

• Sicrhau bod gwasanaethau allweddol yn cael eu hariannu'n briodol a rheoli eu 
cyllidebau'n gyfrifol fel eu bod yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn. 

• Sicrhau bod y ddyled genedlaethol gyffredinol yn parhau i ostwng fel cyfran o 
incwm cenedlaethol. 

• Gwarchod annibyniaeth Banc Lloegr a chadw'r targed chwyddiant o 2%. 

Hybu Lles 

Diben sylfaenol llywodraeth yw cynorthwyo pobl i wella eu hansawdd bywyd. Mae 
economi Iwyddiannus yn bwysig, oherwydd ei bod yn cynnal swyddi, incwm a 
gwasanaethau cyhoeddus a ariennir yn dda - sydd oll yn bwysig i les unigolion. 

Ond mae'r pwyslais arferol ar GDP fel yr amcan nid yn unig ar gyfer llywodraeth 
ond cymdeithas yn gyffredinol, yn amlwg yn annigonol. Mae'n rhesymol i bobl yn y 


21 


DU ddisgwyl i'r llywodraeth ystyried eu lles a buddsoddi ynddo, a dyna'n union 
beth fydd llywodraeth Democratiaid Rhyddfrydol yn ei wneud. Mae'r Democratiaid 
Rhyddfrydol yn deall bod llesyn gofyn am economi gref a llywodraeth sy'n ystyried 
nifer o agweddau eraill ar fywyd, gan gynnwys cymorth ar gyfer iechyd meddwl 
pobl ac amodau gwaith da. Dim ond llywodraeth Democratiaid Rhyddfrydol fydd 
yn rhoi lles pobl a'r blaned yn gyntaf. 

Yng Nghymru, rydym ni eisoes wedi cyflwyno'r Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol 
arloesol sy'n gorfodi cyrff cyhoeddus yng Nghymru i ystyried goblygiadau tymor hir 
eu polisiau. Mae'r Ddeddf hon yn sefydlu'r nod o greu Cymru lewyrchus, gydnerth, 
fwy cyfartal, iachach, gydlynus, ddiwylliannol fywiog a chyfrifol ar lefel byd-eang. 

Nodau aruchel yw'r rhain yn sicr, ond mae angen i lywodraethau a chyrff 
cyhoeddus gymryd camau pendant i'w gwireddu. 

Ni yw'r unig blaid sy'n bwriadu buddsoddi mewn lles a'i osod wrth wraidd y broses 
o wneud penderfyniadau, ochr yn ochr ag ystyriaethau economaidd. Byddwn yn: 

• Cyflwyno cyllideb lles, yn seiliedig ar enghraifft Seland Newydd, a gwneud 
penderfyniadau arsail dangosyddion lles yn ogystal â dangosyddion 
economaidd a chyllidol. 

• Penodi Gweinidog Llywodraeth y DU dros Lesiant, a fydd yn gwneud datganiad 
blynyddol i'r Senedd ary prif fesurau lles ac effeithiau polisiau'r llywodraeth 
arnynt. 

• Cyflwyno asesiadau o'r effaith ar les ar gyfer holl bolisiau Llywodraeth y DU. 

• Blaenoriaethu gwariant y llywodraeth ar y pethau sydd bwysicaf i les pobl, gan 
gynnwys iechyd meddwl, ysgolion, unigrwydd a thai cymdeithasol; yn awr ac yn y 
dyfodol. 

• Sicrhau bod y blaned yn cael ei gwarchod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol gydag 
aer glân i'w anadlu, a chymryd camau brys i symud tuag at allyriadau di-garbon 
net. 


22 L Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 



Addysg: Ein Cenhadaeth 
Genedlaethol 

Mae addysg o'r blynyddoedd cynnar ac ymlaen drwy gydol oedolaeth yn hollbwysig 
i sicrhau bod pawb yn gallu cyflawni eu potensial llawn. Ni ddylai ansawdd yr 
addysg a gewch ddibynnu ar ble rydych chi'n cael eich geni, ble rydych chi'n mynd 
i'r ysgol na pha mor gyfoethog yw eich rhieni. Ac eto, mae pobl sy'n cael addysg 
wael yn llai tebygol o lawer o gael cyfle priodol i wneud y gorau o'u bywydau; gan 
gyfyngu ar eu dyfodol eu hunain a niweidio ffyniant y wlad. 

Sylweddolwn fod pwerau drosysgolion a cholegau wedi'u datganoli i Lywodraeth 
Cymru, ac eto mae penderfyniadau a wneirynghylch addysgyn Lloegryn effeithio 
ar benderfyniadau mewn rhannau eraill o'r DU. Mae polisi cyni parhaus 
Llywodraeth y DU wedi cyfyngu'n ddifrifol ar faint y mae Llywodraeth Cymru ac 
awdurdodau lleol wedi gallu ei wario ar addysg. Bydd cynigion y Democratiaid 
Rhyddfrydol i adfer cyllid ysgolion i lefelau 2015 yn Lloegr yn helpu i sicrhau bod 
gan ysgolion yng Nghymru y cyllid y mae arnynt ei angen i roi'r dechrau gorau 
posibl mewn bywyd i'n plant. 

Diwygio addysgywein cenhadaeth genedlaethol. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol 
bob amserwedi rhoi addysg wrth wraidd ein hagenda. Credwn fod pob plentyn a 
dinesydd yn haeddu cael yr offer, y cymorth a'r cyfleoedd y mae arnynt eu hangen 
i gyflawni eu potensial a ffurfio eu dyfodol. Rydym yn benderfynol o sicrhau bod 
ein system addysg yn canfod a rhyddhau'rgorau mewn pawb. 

Gyda Kirsty Williams AC yn Weinidog Addysg yn Llywodraeth Cymru, rydym yn 
cyflawni ein cenhadaeth genedlaethol i godi safonau, lleihau'r bwlch cyrhaeddiad a 
darparu system sy'n destun balchdera hyder i'rgenedl. 

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cydnabod bod addysgyn cyflawni rôl ddeuol 
drwy roi'r wybodaeth a'r sgiliau y mae eu hangen ar bobl ifanc i fod yn rhan o 
economi gynhyrchiol, gystadleuol, a'u helpu i dyfu'n ddinasyddion hapus, iach ac 
ymgysylltiedig. 

Dyna pam y byddwn yn parhau i flaenoriaethu'r canlynol yng Nghymru: 

• Rhoi £560m ychwanegol i addysg yng Nghymru bob blwyddyn, gan 
fuddsoddi mewn lleihau maint dosbarthiadau babanod a buddsoddi yn y 
rhaglen dysgu proffesiynol fwyaf i athrawon yn y DU. 

• Cynyddu Premiwm Disgyblion Cymru er mwyn cau'r bwlch cyrhaeddiad 


23 






rhwng ein disgyblion mwyaf difreintiedig a'u cyfoedion. 

• Goruchwylio'r polisi cymorth i fyfyrwyr addysg uwch mwyaf blaengar yn y 
DU, sy'n cynorthwyo pob myfyriwr, ni waeth beth fo'i ddull astudio, gyda 
grantiau costau byw. 


Yn Well i'r Blynyddoedd Cynnar 

• Mae buddsoddi mewn addysg blynyddoedd cynnar o ansawdd uchel yn cael 
effaith fawr ar gyrhaeddiad plant wrth iddynt ymuno â'r ysgol. Mae gan ein plant 
mwyaf agored i niwed y mwyaf i'w ennill o leoliadau blynyddoedd cynnar 
rhagorol, ac mae partneriaethau cryf â rhieni yn elfen allweddol. 

• Mae gan y Democratiaid Rhyddfrydol gynllun i sicrhau bod plant yn cael y 
dechrau gorau posibl mewn bywyd: gofal plant rhad ac am ddim o ansawdd 
uchel o naw mis oed i bob rhiant sy'n gweithio, wedi'i ariannu'n briodol. Bydd 
rhieni sydd eisiau dychwelyd i weithio yn cael y cymorth y mae arnynt ei angen, 
gan wybod y bydd eu plentyn yn hapus, yn iach ac yn barod i ddechrau'r ysgol. 

• Byddwn yn cynnig gofal plant rhad ac am ddim o ansawdd uchel i bob plentyn 
rhwng dwy a phedair blwydd oed a phlant rhwng naw a 24 mis oed y mae eu 
rhieni'n gweithio: 35 awr yr wythnos, 48 wythnos y flwyddyn. 

• Mae gofal plant wedi'i ddatganoli i Lywodraeth Cymru, ond byddai'r ymrwymiad 
gofal plant hwn yn golygu bod gan Lywodraeth Cymru £464m yn ychwanegol y 
flwyddyn, ar gyfartaledd. Byddem yn annog Llywodraeth Cymru i ddefnyddio'r 
cyllid hwn i ddarparu'r un cynnig gofal plant rhad ac am ddim o ansawdd uchel 
yng Nghymru. 


Athrawon - ein hased mwyaf ym myd addysg 

Athrawon yw'r ased mwyaf a phwysicaf yn ein system addysg. Dyna pam mae 
Kirsty Williams wedi sicrhau'r buddsoddiad unigol mwyaf yn y proffesiwn ers 
datganoli; gan ddarparu'r cynnydd uniongyrchol mwyaf mewn cyflogau cychwynnol 
athrawon yn unman yn y DU; a chyflwyno'r rhaglen dysgu proffesiynol fwyaf 
cynhwysfawr a fu ar gael erioed yn hanes addysg yn y DU. Rydym yn: 

• Cefnogi safonau achredu newydd ar gyfer cyrsiau hyfforddi athrawon er mwyn 
denu'r bobl fwyaf dawnus i'r proffesiwn. 


25 


• Lleihau biwrocratiaeth ystafell ddosbarth er mwyn sicrhau bod athrawon yn 
gallu ymroi eu hamser i addysgu. 

• Sicrhau bod Gwobrau Addysgu Proffesiynol yn cael eu cynnal yng Nghymru bob 
blwyddyn i ddathlu arfergorau. 

• Gwneud mwy o ddefnydd o reolwyr busnes tra medrus er mwyn rhoi cymorth 
mwy effeithiol i arweinwyrysgolion a lleihau'r baich arnynt. 

• Annog athrawon sydd â rhywfaint o afael ary Gymraeg i ddatblygu eu sgiliau 
ymhellach i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, a datblygu 'cronfeydd' o staff 
addysgu sy'n siarad Cymraeg i'w rhannu rhwngysgolion. 

• Cefnogi safonau addysgu newydd er mwyn hyrwyddo rhagoriaeth ym maes 
addysgu a chefnogi dysgu proffesiynol ar hyd gyrfa i bob athro a'r gweithlu 
addysg. 

• Buddsoddi mwy o gyllid nag erioed mewn dysgu proffesiynol athrawon. 

• Denu mwy o ymgeiswyr o ansawdd uchel a graddedigion aeddfed o safon uchel 
i faes addysgu, a'u cadw, trwy Raglen Athrawon Graddedig wedi'i hailgynllunio. 

Gwella Safonau Addysg 

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol eisiau rhoi'r cyfle i bob plentyn fynd i ysgol leol 

ragorol. Rydym yn: 

• Buddsoddi mwy nag erioed mewn adeiladu ysgolion newydd ac uwchraddio 
ansawdd adeiladau ysgol. 

• Lleihau maint dosbarthiadau babanod fel bod athrawon yn cael amser i roi sylw 
i anghenion disgyblion unigol fel y gallant gyrraedd eu potensial llawn. 

• Cyflwyno'r Strategaeth Ysgolion Gwledig gyntaf erioed, sy'n cynnwys 
rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig ac o blaid cyllid ychwanegol ar gyfer 
ysgolion gwledig. 

• Cefnogi'r Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol gyntaf erioed yng 
Nghymru - gan sicrhau bod rhwydweithiau, addysg a chymorth ar gael i'r holl 
arweinwyr a darpar arweinwyr yn ein hysgolion, a thrwy hynny unioni 
blynyddoedd o esgeulustod. 

• Cyflwyno asesiadau addasol ar-lein i gynorthwyo'r proffesiwn i godi safonau 
Llythrennedd a Rhifedd. 

• Sefydlu un awdurdod rheoleiddio, goruchwylio a chydlynu ar gyfery sector 
addysg ôl-orfodol. 

• Ymestyn Rhwydwaith Seren er mwyn cyrraedd dysgwyryn gynharach, gan 


26 . Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


0 

sicrhau eu bod yn cael y cymorth a'r cyfleoedd i gyflawni eu potensial llawn. 

• Mynd i'r afael â'r prinder gwerslyfrau Cymraeg sydd ar gael a sicrhau adnoddau 
dwyieithog o'r radd flaenaf ar gyfer ein cwricwlwm newydd. 

• Buddsoddi £20 miliwn i gefnogi'r broses o weithredu'r Ddeddf Anghenion Dysgu 
Ychwanegol. 

• Buddsoddi mewn band eang ysgolion i sicrhau bod pob ysgol ledled Cymru yn 
gallu ymsefydlu'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd a chael gafael ar 
adnoddau sydd ar gael trwy Iwyfan Hwb. 

Creu Cwricwlwm Gwell 

Yn y llywodraeth yng Nghymru, mae Kirsty Williams yn datblygu cwricwlwm o'r radd 
flaenaf a fydd yn helpu i godi safonau academaidd ar draws ein hysgolion. Mae'n 
gwricwlwm sy'n cael ei gynllunio gan athrawon ac arbenigwyr ac sy'n cael ei ffurfio 
mewn ysgolion ledled Cymru. 

Rydym eisiau rhoi'r hyblygrwydd i ysgolion ac athrawon allu addysgu disgyblion yn 
y ffordd sydd orau ganddynt. Ond rydym hefyd yn credu bod angen i rieni a phlant 
wybod y bydd y cwricwlwm ym mhob ysgol yn ymdrin â'r hanfodion ac yn cyfuno 
gwybodaeth a sgiliau. Bydd y cwricwlwm hwn yn cynorthwyo athrawon i fod yn 
addysgwyr medrus sy'n ysbrydoli awydd i ddysgu. 

Ochr yn ochr â chyflwyno cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru, rydym yn: 

• Cyflwyno addysg perthnasoedd a rhywioldeb gynhwysfawr a chynhwysol sy'n 
ymdrin â chydsyniad, rhywioldeb, hunaniaeth rhywedd a pherthnasoedd iach. 

• Gwella ansawdd addysg alwedigaethol, gan gynnwys sgiliau ar gyfer 
entrepreneuriaeth a hunangyflogaeth, a gwella'r cyngor aryrfaoedd mewn 
ysgolion a cholegau. 

• Gwneud defnydd gwell o Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg, gan 
sicrhau bod cynghorau'n gallu cefnogi twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg a 
disgyblion dwyieithog. 

• Gwella'r cysylltiadau rhwng cyflogwyr ac ysgolion, gan annog ysgolion i gymryd 
rhan mewn cynlluniau cyflogaeth a mentersy'n hyrwyddo profiadau rheolaidd 
mewn busnes. Yn arbennig, rydym yn ysbrydoli mwy o blant a phobl ifanc i 
ddilyn gyrfaoedd technegol a gwyddonol trwy bartneriaeth â busnesau 
perthnasol. 


27 


• Herio stereoteipio rhywedd a rhywioli cynnar, gan weithio gydagysgolion i 
hyrwyddo delwedd gadarnhaol o'r corff a chwalu hen ganfyddiadau ynglŷn â 
pha bynciau academaidd sy'n briodol o safbwynt rhywedd. 

• Sefydlu Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth, a fydd yn galluogi mwy o 
bobl ifanc i fanteisio ar gyfleoedd cerddorol. 

Paratoi plant a theuluoedd i ddysgu 

Mae ysgolion yn y rheng flaen wrth ddelio â phlant ac oedolion ifanc sydd â 
phroblemau iechyd meddwl. Rydym hefyd yn gwybod nad yw plant yn gallu 
dysgu'n iawn os nad ydynt yn cael digon o faeth. 

Mae rhieni dan bwysau mawr ac nid ydynt yn cael llawer o gymorth, er gwaethaf y 
ffaith mai'r cartref yw'r dylanwad mwyaf ar ddysgu plant. Mae angen i rieni gael eu 
grymuso a'u cefnogi'n briodol gyda'r offer y mae arnynt eu hangen i fagu'r 
genhedlaeth nesaf ac ymwneud â chynnal ysgolion eu plant. Rydym yn: 

• Sicrhau bod staff addysgu yn cael eu hyfforddi i allu adnabod problemau iechyd 
meddwl a bod ysgolion yn darparu mynediad at gymorth a chwnsela i 
ddisgyblion ar unwaith. 

• Helpu i ddarparu prydau bwyd o ansawdd da a gweithgareddau mewn ysgolion 
cynradd yn ystod gwyliau hafyrysgol. 

• Sefydlu ymagwedd ysgol gyfan at iechyd meddwl a lles. 

• Mynd i'r afael â bwlio mewn ysgolion, gan gynnwys bwlio ar sail rhywedd, 
rhywioldeb, hunaniaeth rhywedd, neu fynegiant rhywedd. 

• Cynyddu'r cynllun Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad i helpu teuluoedd 
difreintiedig i dalu am wisg ysgol, cit chwaraeon a chyfarpar ar gyfer 
gweithgareddau y tu allan i'r ysgol. 

• Cyflwyno canllawiau newydd i wneud gwisgoedd ysgol yn rhatach ac yn niwtral o 
ran rhywedd. 

• Cefnogi ymgyrch 'Parod i Ddysgu' i helpu rhieni a gofalwyr i baratoi eu plentyn ar 
gyfer yr ysgol. 

• Ymestyn Menter Ysgolion Bro newydd i gynnig cymorth ychwanegol i ysgolion a 
cholegau i helpu rhieni a phlant i ddysgu gyda'i gilydd. 

• Sicrhau bod sefydliadau addysgol a theuluol arweiniol yn cydweithredu i wella 
llif gwybodaeth ddefnyddiol rhwngy cartref a'rysgol heb gynyddu llwyth gwaith 
athrawon. 


28 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


0 

Sector prifysgolion o'r radd flaenaf, sydd ar agor i bawb 

Mae gallu prifysgolion i ddenu cyllid i gynnal gweithgarwch ymchwil o'r ansawdd 
uchaf a darparu'r addysgu gorau yn dibynnu ar y ffaith ein bod yn agored ac yn 
allblyg. Mae ymagwedd drychinebus Llywodraeth y DU tuag at Brexit eisoes yn 
niweidio ein prifysgolion. Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn amdiffyn ein sector 
addysg uwch byd-arweiniol, sy'n dibynnu ar gydweithredu rhyngwladol a'r gallu i 
ddenu academyddion blaenllaw o bob rhan o'r byd. 

Yn y llywodraeth, rydym wedi cyflwyno'r system cyllid myfyrwyr fwyaf hael a 
blaengaryn y DU. Mae'n unigrywyn Ewrop gan ei bod yn cynorthwyo pob myfyriwr 
gyda grantiau costau byw. Rydym wedi cyflwyno system sy'n darparu cymorth 
ariannol ar gyfer costau byw pob myfyriwr, gan gynnwys cymorth cyfatebol i 
ddysgwyr ôl-raddedig a rhan-amser. Mae hyn wedi galluogi mwy o fyfyrwyr rhan- 
amser ac ôl-raddedig nag erioed i gael mynediad at addysg uwch, gan hybu 
symudedd cymdeithasol a ffyniant economaidd. Rydym yn: 

• Goruchwylio'r polisi cymorth i fyfyrwyr addysg uwch mwyaf blaengar yn y DU, 
sy'n cynorthwyo pob myfyriwr, ni waeth beth fo'i ddull astudio, gyda grantiau 
costau byw. 

• Sicrhau bod pob prifysgol yn gweithio i ehangu cyfranogiad ar draws y sector, 
gan flaenoriaethu eu gwaith gyda myfyrwyr mewn ysgolion a cholegau a mynnu 
bod pob prifysgol yn agored ynglŷn â'i meini prawf dethol. 

• Cydnabod gwerth staff a myfyrwyr rhyngwladol i brifysgolion a hyrwyddo 
cydweithredu rhyngwladol. 

• Annog prifysgolion i helpu i godi safonau mewn ysgolion trwyymestyn 
cynlluniau mentora israddedigion mewn disgyblaethau allweddol fel 
gwyddoniaeth, ieithoedd a chyfrifiadura. 

• Parhau i geisio darbwyllo Llywodraeth y DU nad ymfudwyryw myfyrwyrac na 
ddylent gyfrif tuag atystadegau ymfudo cenedlaethol. 

• Buddsoddi mewn cyfleoedd symudedd allanol gweddnewidiol i fyfyrwyr o 
Gymru - gan gysylltu ein myfyrwyr, teuluoedd a chymunedau â phrifysgolion a 
chwmníau ledled y byd. 

Byddwn yn atal Brexit ac yn cadw'r DU yn rhan ganolog o'r UE er mwyn: 

• Gwrthdroi'r niwed i brifysgolion a achosirgan Brexit a'r ansicrwydd cysylltiedig. 

• Cynnal mynediad at ffrydiau cyllido'r UE, gan gynnwys cyllid Horizon 2020 a 
Marie Sklodowska- Curie Actions. 


29 


Cyfleoedd gydol oes i ddysgu 


Mae angen i ni gynyddu sylfaen sgiliau Cymru, yn enwedig yn y technolegau a'r 
diwydiannau sydd bwysicaf i'n dyfodol economaidd. Rydym eisiau i fusnesau ddod 
i'r arfer o dderbyn a hyfforddi pobl ifanc fel prentisiaid ym mhob sector, ac i 
brentisiaethau lefel uwch gael eu cydnabod yn ddewis amgen sy'n cael ei barchu 
yn lle addysg brifysgol. 

Wrth i'n heconomi newid yn gyflym, mae'r angen i bobl ailhyfforddi ac ailsgilio yn 
bwysicach nag erioed. Nid yw'n wir mwyach y bydd y sgiliau a ddysgir pan fydd 
rhywun yn 18 neu'n 21 oed yn para drwy gydol ei yrfa. Mae'r gallu i ddysgu sgiliau 
newydd neu newid gyrfa hefyd yn allweddol i greu'r cyfle i bobl Iwyddo ar unrhyw 
adeg o'u bywyd. Dyna pam y bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn cyflwyno hawl 
newydd i ddysgu gydol oes. 

Yn y llywodraeth, mae Kirsty Williams yn cyflwyno deddfwriaeth i ddarparu 
datrysiad system gyfan i gyllid, trefniadau rheoleiddio a pherfformiad ym maes 
addysg, hyfforddiant ac ymchwil trydyddol. Cyflawnir hyn trwy sefydlu Comisiwn 
newydd a fydd yn ymgymryd â chyfrifoldebau ar draws y sectorau hynny. Bydd hyn 
yn sicrhau bod gan Gymru system addysg ôi-16 sy'n deg, yn rhagorol ac yn fentrus. 
Byddwn yn: 

• Cyflwyno Cyfrifon Dysgu Personol sy'n darparu cyrsiau rhad ac am ddim a 
hyblyg i bobl fel y gallant gyflawni'r sgiliau a'r cymwysterau y mae arnynt eu 
hangen i gamu ymlaen mewn bywyd. 

• Ehangu mynediad at brentisiaethau, gan gynnwys prentisiaethau lefel uwch, ar 
draws sectorau allweddol fel diwydiannau creadigol, digidol a pheirianneg, trwy 
fwy o gydweithredu rhwng prifysgolion, colegau Addysg Bellach a diwydiant. 

• Ymestyn yr ardoll brentisiaethau i fod yn 'Ardoll Sgiliau a Hyfforddiant' ehangach 
er mwyn helpu i baratoi gweithlu'r DU ar gyfer yr heriau economaidd sydd i 
ddod. 

• Gweithio gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a phartneriaid eraill i wella 
darpariaeth sgiliau, cyrsiau galwedigaethol a hyrwyddo cyrsiau cyfrwng Cymraeg 
a recriwtio a chadw athrawon, yn unol â'n strategaeth Cymraeg 2050. 

• Ceisio cynyddu nifery prentisiaid o gefndiroedd BAME, sicrhau cydbwysedd 
rhywedd ar draws sectorau diwydiant, ac annog grwpiau a dangynrychiolir i 
ymgeisio. 


30 .^fer Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


0 

• Rhoi anghenion dysgwyr wrth wraidd y system addysg trwy sefydlu llwybrau 
dysgu a gyrfaol eglur a hyblyg. 

Sut mae'r UE yn Helpu 

Mae aelodaeth â'r UE wedi bod o fudd mawr i'n sector prifysgolion. Mae gan y DU 
un o'r sectorau prifysgolion cryfaf yn y byd ac mae'n faes lle'r ydym yn cyflawni 
ymhell y tu hwnt i'r disgwyl. Mae'r UE - trwy gyllid, cyfleusterau a phobl - yn rhan 
allweddol o Iwyddiant y DU. Cyn y refferendwm, roedd prifysgolion y DU yn derbyn 
oddeutu £730 miliwn y flwyddyn gan yr UE i'w wario arymchwil. Mae aelodaeth â'r 
UE yn golygu bod academyddion o safon ryngwladol yn gallu dod i addysgu yn ein 
prifysgolion yn rhwydd a throsglwyddo eu harbenigedd i fyfyrwyr Prydeinig. Mae 
hefyd yn caniatáu iddynt ddefnyddio'r cyfleusterau gwyddonol mawr mewn 
rhannau eraill o'r UE, sy'n golygu bod y DU yn lle deniadol i weithio a gwneud 
gwaith ymchwil. 

Mae'r cynllun Erasmus yn rhoi cyfleoedd gwych i fyfyrwyr Prydeinig astudio a byw 
ledled Ewrop, gan gyfoethogi eu profiad yn y brifysgol a'u helpu i ddatblygu'n 
ddinasyddion cyflawn. Mae prifysgolion a chymunedau'r DU hefyd yn elwa'n fawr o 
fyfyrwyr o bob rhan o'r UE sy'n astudio yn y DU o ganlyniad i'r cynllun. 

Mae'r UE o fudd i ysgolion hefyd. Mae prinder staff mewn nifer o feysydd yn ein 
hysgolion a, heb ddinasyddion yr UE, byddai staff addysgu dan hyd yn oed mwy o 
bwysau - mae dinasyddion yr UE sy'n addysgu mewn ysgolion Prydeinig yn gwella 
addysg plant. Mae aelodaeth â'r UE hefyd yn golygu bod tripiau ysgol a theithiau 
cyfnewid ar gael yn hwylus i ysgolion, gan ganiatáu i blant brofi diwylliannau eraill 
ac ehangu eu gorwelion. 


31 













Ein Cynllun ar gyfer 
Cymdeithas Werdd ac 
Economi Werdd 

Dylai'r DU fod yn arwain y ffordd wrth fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. Ni yw'r 
genhedlaeth gyntaf i wybod ein bod yn dinistrio'r amgylchedd, a'r genhedlaeth olaf 
sydd â chyfle i weithredu ynghylch hynny cyn iddi fynd yn rhy hwyr. Does dim 
Planed B. Os na fyddwn yn gweithredu, bydd miliynau o bobl - gartref a thramor 
- yn dioddef effeithiau llifogydd, stormydd a gwres mawr, prisiau bwyd sy'n codi a 
lledaeniad clefydau; bydd y system ariannol fyd-eangyn cael ei hansefydlogi, gallai 
gwledydd tlawd ddymchwel a bydd nifery ffoaduriaid yn codi'n ddychrynllyd. 

Mae'r Ceidwadwyr wedi dangos eu bod yn anaddas i arwain wrth ymateb i'r her 
hanesyddol hon. Maen nhw wedi diystyru terfynau'r UE ar lygredd aer dro ar ôl tro 
ac wedi dileu cynlluniau effeithlonrwydd ynni a fyddai'n lleihau biliau ynni ac yn 
rhoi terfyn ar bla tlodi tanwydd. Maen nhw wedi gwrthod cefnogi ynni 
adnewyddadwy ar yr un pryd â cheisio gorfodi ffracio ar gymunedau nad ydynt ei 
eisiau. Nid ydynt ar y trywydd iawn i gyflawni targedau hinsawdd y DU ac maen 
nhw'n llusgo'u traed o ran lleihau'r defnydd o blastigion. Er iddynt addo adfer yr 
amgylchedd naturiol, maen nhw wedi llywyddu dros ddirywiad sawl rhywogaeth 
bywyd gwyllt, ac wedi methu â chyflawni nodau ansawdd aer a dŵr droeon. 

Yn y cyfamser, mae polisiau Llafur yn tynnu'r sylw oddi ar weithredu ystyrlon ar yr 
amgylchedd. Maen nhw eisiau gwario biliynau ar ailwladoli'r cwmniau sy'n rheoli'r 
grid trydan, y diwydiant dŵr a'r rheilffyrdd. Yn ogystal ag achosi aflonyddwch mawr 
a bod yn ddychrynllyd o ddrud, byddai hynny'n ddibwrpas hefyd, oherwydd y gwir 
amdani yw bod modd cyflawni nodau uchelgeisiol o ran yr amgylchedd a 
defnyddwyr trwy reoleiddio llymach. Nid yw economi a gynlluniwyd gan sosialwyr 
yn ffordd briodol o fynd i'r afael â'r argyfwng amgylcheddol. 

Mae methiannau'r Ceidwadwyr a Llafur nid yn unig yn anesgusodol yn foesol ond 
yn anaddas yn economaidd. Mae'r newid yn yr hinsawdd a chwymp systemau 
naturiol yn argyfyngau enfawr, ond maen nhw hefyd yn gyfle euraid i greu dyfodol 
gwahanol, lle mae pobl yn anadlu aer glân, yn yfed dŵr glân ac yn defnyddio ynni 


33 


glân, a lle mae cymunedau a diwydiannau'n byw mewn cytgord â natur, nid ar ei 
thraul. 

Mae arnom angen llywodraeth newydd sydd â'r weledigaeth a'r ewyllys i achub ary 
cyfle hwnnw. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cynnig cynllun newydd i arloesi 
ein ffordd allan o'r argyfwng. I alluogi pob cymuned yn y wlad, ac adnoddau'r 
sectorau cyhoeddus a phreifat i'w gyflawni. I droi man geni'r chwyldro diwydiannol 
yn gartref i'r Chwyldro Gwyrdd newydd. 

Mae gan y Democratiaid Rhyddfrydol gynllun y rhoddwyd ystyriaeth ofalus iddo ac 
y gellir ei gyflawni ar gyfer y Dyfodol Gwyrdd newydd hwnnw - yn lle'r ocsiwn o 
chwith o ddyddiadau ffantasi i Brydain gyflawni allyriadau nwyon tŷgwydrsero net 
a gynigirgan y pleidiau eraill. Byddwn yn cyflwyno rhaglen argyfwng deng mlynedd 
i leihau allyriadau'n sylweddol ar unwaith, ac yn dileu allyriadau'n raddol o'r 
sectorau anodd eu trin sy'n weddill erbyn 2045 fan bellaf. 

Ein blaenoriaethau cyntaf yn y senedd nesaf fydd: 

• Rhaglen frys i inswleiddio pob cartref ym Mhrydain erbyn 2030, gan leihau 
allyriadau a biliau thanwydd a rhoi terfyn ar dlodi tanwydd. 

• Buddsoddi mewn pŵer adnewyddadwy fel bod o leiaf 80% o drydan y DU 
yn cael ei gynhyrchu o ynni adnewyddadwy erbyn 2030 - a gwahardd 
ffracio am byth. 

• Gwarchod natur a chefn gwlad, mynd i'r afael â cholli bioamrywiaeth a 
phlannu 60 miliwn o goed y flwyddyn ledled y DU i amsugno carbon, 
gwarchod bywyd gwyllt a gwella iechyd. 

• Buddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus, trydaneiddio rheilffyrdd 
Prydain a sicrhau bod yr holl geir newydd yn rhai trydan erbyn 2030. 

Gweithredu ar yr Hinsawdd Nawr 

Yr unig ffordd o fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd yn effeithiol yw trwy sicrhau 
bod pob penderfyniad perthnasol a wneirgan Lywodraeth y DU, Llywodraeth 
Cymru, cynghorau, busnesau, buddsoddwyr, cymunedau ac aelwydydd yn gwneud 
cynnydd tuag at yr amcan sero net. Byddwn yn gosod targed cyfreithiol rwymol 
newydd i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net i sero erbyn 2045 fan bellaf, ac yn 
rhoi cynllun gweithredu cynhwysfawr ynglŷn â'r hinsawdd ar waith, gan leihau 
allyriadau ar draws pob sector. I wireddu'r nodau hyn, byddwn yn: 


34 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


m 


• Mynnu bod pob cwmni sydd wedi'i gofrestru yn y DU a'i restru ar gyfnewidfeydd 
stoc y DU yn gosod targedau sy'n gyson â Chytundeb Paris ary newid yn yr 
hinsawdd ac yn adrodd ar sut maen nhw'n cael eu gweithredu; a sefydlu 
dyletswydd gofal gorfforaethol gyffredinol argyferyr amgylchedd a hawliau 
dynol. 

• Rheoleiddio gwasanaethau ariannol i annog buddsoddiadau gwyrdd, gan 
gynnwys mynnu bod cronfeydd a rheolwyr pensiynau yn dangos bod eu 
portffolio buddsoddiadau'n gyson â Chytundeb Paris, a chreu pwerau newydd i 
reoleiddwyr weithredu os nad yw banciau a buddsoddwyr eraill yn rheoli 
risgiau'r hinsawdd yn iawn. 

• Sefydlu Adran Newid yn yr Hinsawdd ac Adnoddau Naturiol, penodi Prif 
Ysgrifennydd ar gyfer Cynaliadwyedd yn y Trysorlys ar lefel y cabinet i gydlynu 
camau gweithredu ar draws y llywodraeth i wneud yr economi'n gynaliadwy, yn 
effeithlon o ran adnoddau acyn ddi-garbon, a mynnu bod holl asiantaethau'r 
llywodraeth yn esbonio eu cyfraniad tuag at gyrraedd targedau hinsawdd. 

• Sefydlu Cynulliadau Hinsawdd Dinasyddion i gynnwys y cyhoedd wrth fynd i'r 
afael â'r argyfwng hinsawdd. 

• Gwarantu Swyddfa Amddiffyn yr Amgylchedd sy'n gwbl annibynnol ary 
llywodraeth ac sy'n meddu ar bwerau ac adnoddau i orfodi cydymffurfio â 
thargedau sy'n ymwneud â'r hinsawdd a'r amgylchedd. 

• Cynyddu gwariant y llywodraeth ar amcanion sy'n ymwneud â'r hinsawdd a'r 
amgylchedd, gan gyrraedd o leiaf 5% o'r cyfanswm o fewn pum mlynedd. 

• Cefnogi buddsoddiad ac arloesedd mewn seilwaith a thechnolegau di-garbon 
sy'n defnyddio adnoddau'n effeithlon trwy greu Banc Buddsoddi Gwyrdd 
newydd a chynyddu'r cyllid ar gyfer lnnovate UK a chanolfannau arloesedd a 
thechnoleg newydd Catapwlt ar ffermio a defnyddio tir a dileu carbon deuocsid. 

• Cyflawni addewid G7 y DU i derfynu cymorthdaliadau tanwydd ffosil erbyn 2025 
a darparu cyllid Trawsnewid Teg (Just Transition) ar gyfer ardaloedd a 
chymunedau y mae'r symudiad i allyriadau nwyon tŷ gwydr sero net yn cael 
effaith negyddol arnynt. 

Ynni Adnewyddadwy 

Diolch i bolisíau'r Democratiaid Rhyddfrydol yn y llywodraeth, mae'r DU wedi 

cymryd camau breision ymlaen wrth leihau allyriadau yn sgil cynhyrchu pŵer; pŵer 

gwynt yw'r ffordd rataf o gynhyrchu trydan erbyn hyn. Nawr, gallwn fynd ymhellach: 


35 


ein nod yw datgarboneiddio'r sector pŵer yn llwyr, gan gefnogi ynni 
adnewyddadwy ac ynni yn y cartref ac ynni cymunedol i greu swyddi a lleihau 
mewnforion tanwydd ffosil. Byddwn yn: 

• Cyflymu'r defnydd o bŵer adnewyddadwy, gan ddarparu mwy o gyllid, dileu 
cyfyngiadau'r Ceidwadwyr ar ynni solar a gwynt ac adeiladu mwy o ryng- 
gysylltyddion i warantu sicrwydd cyflenwad; ein nod yw cyrraedd o leiaf 80% o 
drydan adnewyddadwy yn y DU erbyn 2030. 

• Gwahardd ffracio oherwydd ei effeithiau negyddol ar y newid yn yr hinsawdd, y 
cymysgedd ynni a'r amgylchedd lleol. 

• Cefnogi buddsoddiad ac arloesedd mewn technolegau ynni blaengar, gan 
gynnwys pŵer llanw a thonnau, storio ynni, ymateb i'r galw, gridiau deallus a 
hydrogen. 

• Yng Nghymru, gallai cynlluniau diwygiedig ar gyfer Morlyn Llanw Abertawe gael 
eu cymeradwyo - o'r diwedd - o dan gynllun y Democratiaid Rhyddfrydol i 
gefnogi buddsoddiad mewn ynni'r llanw. Byddai hyn yn datblygu'r dechnoleg ac 
yn helpu i gyflawni ein targedau uchelgeisiol ar gyfer lleihau carbon. 

• Darparu £12 biliwn ychwanegol dros bum mlynedd i gefnogi'rymrwymiadau 
hyn, a sicrhau bod y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol, y Grid Cenedlaethol, y 
rheoleiddiwr ynni Ofgem, ac Ystad y Goron yn gweithio gyda'i gilydd i gyflawni 
ein hamcan hinsawdd sero net. 

Cartrefi Cynnes a Biliau Ynni Is 

Dylai pawb allu fforddio gwresogi eu cartref fel ei fod yn ddigon cynnes iddynt fyw 
ynddo. Fodd bynnag, mae gormod o aelwydydd yn byw mewn tlodi tanwydd. 
Cartrefi na allant fforddio eu gwresogi i safon ddigonol, a hynny'n rhannol 
oherwydd inswleiddio gwael a cholli gwres. Mae hyn yn cyfrannu at y newid yn yr 
hinsawdd ac yn achosi iechyd gwael a marwolaethau cynnar. Byddwn yn 
gweithredu rhaglen deng mlynedd brys i leihau faint o ynni y mae pob adeilad yn 
ei ddefnyddio, gan leihau allyriadau a biliau ynni, rhoi terfyn ar dlodi tanwydd a 
chynhyrchu cyflogaeth. Cefnogir hyn trwy fuddsoddi dros £6 biliwn y flwyddyn 
mewn inswleiddio cartrefi a gwresogi di-garbon erbyn pumed flwyddyn y Senedd. 
Byddwn yn: 

• Torri biliau ynni, rhoi terfyn ar dlodi tanwydd erbyn 2025 a lleihau allyriadau o 
adeiladau, gan gynnwys trwy ôl-osod am ddim mewn cartrefi incwm isel, treialu 
cynllun Cartrefi sy'n Arbed Ynni newydd â chymhorthdal, graddio Treth Diry 


36 L Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


Dreth Stamp yn ôl sgôr ynni'r eiddo a lleihau TAW ar inswleiddio cartrefi. 

• Mynnu bod pob cartref ac adeilad annomestig newydd yn cael eu hadeiladu i 
safon ddi-garbon (sy'n golygu bod yr un faint o ynni'n cael ei gynhyrchu ar y 
safle, trwy ffynonellau adnewyddadwy, ag sy'n cael ei ddefnyddio) erbyn 2021, 
gan godi i safon ('Passivhaus') fwy uchelgeisiol erbyn 2025. 

• Cynyddu safonau effeithlonrwydd ynni lleiaf ar gyfer eiddo rhentu preifat a 
dileu'r terfyn cost ar welliannau. 

• Mabwysiadu Strategaeth Gwres Di-garbon, gan gynnwys diwygio'r Cymhelliad 
Gwres Adnewyddadwy, mynnu bod pympiau gwres yn cael eu gosod yn raddol 
mewn cartrefi a busnesau nad ydynt wedi'u cysylltu â'r grid nwy, a threialu 
prosiectau i bennu'r cymysgedd gorau o ddatrysiadau gwresogi di-garbon yn y 
dyfodol. 

Diwydiant Gwyrdd, Swyddi Gwyrdd a Chynhyrchion 
Gwyrdd 

Gyda'r gefnogaeth iawn, mae cyfle i fusnesau Prydeinig arwain y ffordd yn fyd-eang 
o ran technoleg werdd. Mae gan fusnesau carbon isel y DU drosiant cyfunol o £80 
biliwn eisoes, ac maen nhw'n cyflogi 400,000 o bobl yn uniongyrchol. Bydd hyn yn 
tyfu o dan ein cynigion. Byddwn yn cefnogi arloesedd i leihau'r defnydd o ynni a 
thanwydd ffosil mewn prosesau diwydiannol - gan leihau allyriadau a'r ddibyniaeth 
ar fewnforion tanwydd ffosil a chynhyrchu swyddi a ffyniant. Byddwn yn: 

• R# Lleihau allyriadau o brosesau diwydiannol trwy gefnogi dal a storio carbon 
a phrosesau carbon isel newydd ar gyfer cynhyrchu sment a dur. 

• Rhoi mwy o gyngor i gwmnìau ar leihau allyriadau, cefnogi datblygiad clystyrau 
diwydiannol rhanbarthol ar gyfer arloesedd di-garbon a chynyddu'r Gronfa 
Trawsnewid Ynni Diwydiannol. 

• Ehangu'r farchnad ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau gwyrdd gyda meini 
prawf gwyrdd sy'n cynyddu'n raddol mewn polisi caffael cyhoeddus. 

• Terfynu cymorth gan Gyllid Allforio'r DU argyfergweithgareddau sy'n gysylltiedig 
â thanwydd ffosil, a phwyso am safonau amgylcheddol uwch argyfer 
asiantaethau credyd allforio ar draws y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a 
Datblygiad Economaidd (OECD). 

Economìau llwyddiannusy dyfodol fydd y rhai sy'n mabwysiadu technegau 
'economi gylchol', gan leihau faint o adnoddau a ddefnyddir, gwastraff a llygredd 


37 


trwy gynyddu adfer, ailddefnyddio, ailgylchu ac ailweithgynhyrchu i'r eithaf. Bydd 
hyn yn lleihau costau i ddefnyddwyr a busnesau, yn gwarchod yr amgylchedd ac yn 
creu swyddi a mentrau newydd. Byddwn yn cyflwyno Deddf Effeithlonrwydd 
Adnoddau a Dim Gwastraff i sicrhau bod y DU yn symud tuag at economi gylchol, 
gan gynnwys: 

• Gwahardd plastigion untro na ellir eu hailgylchu a'u disodli â dewisiadau amgen 
fforddiadwy, gan anelu at eu dileu'n llwyr o fewn tair blynedd, fel cam cyntaf 
tuag at ddod â'r diwylliant 'cymdeithas wastraffus' i ben ac uchelgais i roi terfyn 
ar allforion gwastraff plastig erbyn 2030. 

• Helpu defnyddwyr trwy ddylunio cynhyrchion yn well fel y gellir eu hatgyweirio, 
eu hailddefnyddio a'u hailgylchu'n haws, gan gynnwys ymestyn deddfwriaeth 
'hawl i atgyweirio' yr UE sydd ar ddod ar gyfer nwyddau defnyddwyr, gan felly 
helpu busnesau atgyweirio bach a grwpiau cymunedol i ymladd yn erbyn 
'darfodiad bwriadus'. 

• Cyflwyno targedau cyfreithiol rwymol ar gyfer lleihau'r defnydd o adnoddau 
naturiol allweddol a chymhellion eraill ar gyfer busnesau i wella effeithlonrwydd 
adnoddau. 

• Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a llywodraethau datganoledig eraill i greu 
cynllun dychwelyd ernes estynedig ar gyfer pob potel a chynhwysydd bwyd a 
diod. 

Achub Byd Natur a Chefn Gwlad 

Mae amgylchedd naturiol iach, lle mae pobl yn anadlu aer glân, yn yfed dŵr glân ac 
yn mwynhau harddwch y byd naturiol, wrth wraidd y gymdeithas a'r economi y 
mae'r Democratiaid Rhyddfrydol eisiau eu creu. Ac eto, mae byd natur dan 
fygythiad: mae arferion ffermio anghynaliadwy yn gwagio'r pridd ac, ynghyd â 
llygredd aer a dŵr, yn cyfrannu at ddirywiad cyflym mewn niferoedd pryfed, adar 
ac anifeiliaid eraill. Mae un o bob saith o rywogaethau'r DU mewn perygl o 
ddiflannu. 

Byddwn yn gwarchod yr amgylchedd naturiol ac yn gwrthdroi colli bioamrywiaeth 
ar yr un pryd ag ymladd yn erbyn y newid yn yr hinsawdd. Byddwn yn cefnogi 
ffermwyr i warchod ac adfer yr amgylchedd naturiol ochr yn ochr â'u rolau 
hollbwysig wrth gynhyrchu bwyd, gan ddarparu cyflogaeth a hyrwyddo twristiaeth, 
hamdden ac iechyd a lles. Byddwn yn: 


38 .^fer Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


0 

• Ymladd yn erbyn y newid yn yr hinsawdd, a helpu byd natur a phobl trwy 
gydlynu'r broses o blannu 60 miliwn o goed y flwyddyn ledled y DU a chyflwyno 
gofynion ar gyfer mwy o ddefnydd o bren a gasglwyd mewn ffordd gynaliadwy 
ar gyfer adeiladu. 

• Cefnogi cynhyrchwyr trwy ehangu cylch gorchwyl y Dyfarnwr Cod Cyflenwi 
Bwydydd a'u helpu i gael mynediad at farchnadoedd. 

• Creu 'Cronfa Ecosystemau Tramor Prydeinig' newydd ar gyfer prosiectau adfer 
amgylcheddol ar raddfa fawr yn Nhiriogaethau Tramor a chanolfannau sofran y 
DU, sy'n gartref i 94% o'n bywyd gwyllt unigryw. 

• Sefydlu cronfa £5 biliwn ar gyfer atal llifogydd ac ymaddasu i'r hinsawdd yn 
ystod cyfnod y senedd i wella amddiffynfeydd rhag llifogydd, a chyflwyno 
safonau uchel o ran cydnerthedd llifogydd ar gyfer adeiladau a seilwaith mewn 
ardaloedd lle y ceir perygl llifogydd. 

• Sicrhau bod cynaliadwyedd wrth wraidd polisi pysgodfeydd, gan ailadeiladu 
stociau pysgod sydd wedi'u disbyddu er mwyn iddynt gyrraedd eu helaethrwydd 
blaenorol. Dylai pysgotwyr, gwyddonwyr a chadwraethwyr oll fod yn ganolog i 
system rheoli pysgodfeydd sydd wedi'i datganoli a'i rhanbartholi. Dylai'r polisi 
mewnfudo fod yn ddigon hyblyg hefyd i sicrhau bod y llafur angenrheidiol ar 
gael i'r sectorau dal a phrosesu. 

Ffermio, Bwyd ac Amaethyddiaeth 

Mae Brexityn rhoi ffermwyr, busnesau amaethyddol a chymunedau gwledig mewn 
perygl mawr. Mae'n bygwth torri cysylltiad ffermwyr a busnesau â'u prif 
farchnadoedd, codi tariffau sylweddol ar gig oen a chig eidion Cymru, a llethu 
marchnadoedd Cymru â chyw iâr clorinedig a chig eidion a driniwyd â hormonau 
trwy gytundeb masnach â'r Unol Daleithiau. Mae Brexit hefyd yn bygwth toriadau 
i'r cymorth ariannol sy'n sail i fywoliaeth ffermwyr a'u gallu i reoli cefn gwlad. 

Mae'n rhaid i'n system gefnogi ffermwyr, diogelu cynhyrchu bwyd, a gwarchod yr 
amgylchedd. Dyna pam y byddwn yn: 

• Parhau â'n hymgyrch hir i ddiwygio cymorthdaliadau amaethyddol - gan sicrhau 
bod ffermio Prydeinigyn arosyn gystadleuol. 

• Sicrhau bod ffermydd llai yn cael eu hamddiffyn a symud cymorth i ffwrdd oddi 
wrth dirfeddianwyr mawr, ar yr un pryd â darparu polisi amaethyddol mwy lleol. 

• Canolbwyntio cymorth a chymorthdaliadau ar reoli tiryn effeithiol, gan gynnwys 
gwarchod cefn gwlad, atal llifogydd, cynhyrchu bwyd, a lliniaru'r newid yn yr 


39 













hinsawdd. 

• Sicrhau bod cytundebau masnach yn y dyfodol yn mynnu bod gan fwyd sy'n cael 
ei fewnforio safonau diogelwch, amgylcheddol a lles anifeiliaid sydd yr un mor 
uchel â chynhyrchion domestig, gan gynnwys labelu gwlad tarddiad clir a 
diamwys ar gyfer cig a chynhyrchion llaeth. 

• Annog ffermwyr newydd ac iau trwy hyrwyddo gwahanol fathau o 
berchenogaeth, gan gynnwys tenantiaethau hwy, rhannu ffermio, a 
pherchenogaeth gymunedol. 

• Parhau i wella safonau iechyd a lles anifeiliaid mewn amaethyddiaeth a 
hyrwyddo stiwardiaeth gyfrifol o gyffuriau gwrthfiotig. 

• Mae TB buchol yn glefyd ofnadwy sy'n achosi dioddefaint i boblogaethau 
anifeiliaid gwyllt a domestig. Dymunwn barhau ag ymdrechion i ddileu'r clefyd 
yn Ynysoedd Prydain. 

Lles Anifeiliaid 

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu y dylid cymryd pob cam posibl i 

hyrwyddo lles anifeiliaid ac atal eu dioddefaint, gyda gwell amddiffyniad ar eu cyfer, 

ac ystyriaeth lawn i'w lles. Byddwn yn: 

• Cynnwys egwyddorymdeimlad anifeiliaid yng nghyfraith y DU i sicrhau bod 
ystyriaeth briodol yn cael ei rhoi i les anifeiliaid wrth lunio polisiau. 

• Cyflwyno cosbau llymach ar gyfer troseddau creulondeb i anifeiliaid, gan 
gynyddu'r ddedfryd fwyaf o chwe mis i bum mlynedd a sicrhau bod yr Uned 
Troseddau Bywyd Gwyllt Genedlaethol yn cael ei hariannu'n briodol. 

• Sicrhau bod cytundebau masnach yn y dyfodol yn mynnu safonau 
amgylcheddol a lles anifeiliaid uchel sy'n cyfateb, o leiaf, i safonau yn y DU, a 
sicrhau bod yr holl gaffael cyhoeddus yn y DU yn cydymffurfio â safonau lles 
anifeiliaid uchel. 

• Gweithredu'n gryf yn erbyn mewnforio anifeiliaid anwesyn anghyfreithlon trwy 
ofynion adnabod cyfreithiol ar gyfer gwerthiannau ar-lein. 

• Lleihau'r defnydd o anifeiliaid mewn arbrofion gwyddonol, gan gynnwys trwy 
ariannu ymchwil i ddewisiadau amgen. 

Gwella Trafnidiaeth 

Mae systemau trafnidiaeth Prydain wedi methu. Mae cymudo ar y trên yn ddrud, 


41 


yn annibynadwy ac yn annymunol, ac i'r rhai nad ydynt yn teithio ar y prif Iwybrau 
cymudo, mae bysiau, tramiau a threnau mor anfynych a drud fel bod rhaid 
defnyddio ceir. Mae hyn, yn ei dro, yn golygu mai llygredd aer - a achosir gan geir 
yn bennaf - yw un o brif achosion salwch y gellid ei atal yn y DU, gan achosi o leiaf 
40,000 o farwolaethau cyn pryd y flwyddyn a chostio £15 biliwn i'r GIG. Ac erbyn 
hyn, trafnidiaeth aryr wynebyw'r brif ffynhonnell allyriadau nwyon tŷgwydryn y 
DU, nad ydynt wedi lleihau braidd dim ers 1990. Mae cyfran y DU o allyriadau 
awyrennau a morgludiant rhyngwladol wedi codi bron 80% ers 1990. Bydd y 
Democratiaid Rhyddfrydol yn ateb yr her hon drwy:: 

• Fuddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus, bysiau, tramiau a rheilffyrdd i alluogi 
pobl i deithio'n haws ar yr un pryd â lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd. 

• Rhoi blaenoriaeth uwch o lawer i annog cerdded a beicio - y dulliau iachaf o 
deithio. 

• Cyflymu'r newid i drafnidiaeth allyriadau isel iawn - ceir, bysiau a threnau - trwy 
drethiant, cymorthdaliadau a rheoleiddio. 

Gyda'i gilydd, bydd y camau hyn yn mynd i'r afael â'r argyfwng aer glân, yn ateb her 
y newid yn yr hinsawdd, yn gwella iechyd pobl, yn ysgogi ffyniant lleol a rhanbarthol 
ac yn datblygu diwydiannau di-garbon Prydain, gan arwain at fanteision i swyddi, 
twf ac allforion. 

Glân a Gwyrdd 

I gyflawni ein targed hinsawdd sero net erbyn 2045, ein nod yw lleihau allyriadau o 
drafnidiaeth ar yr wyneb yn gyfan gwbl bron; ar yr un pryd, bydd y newid i 
gerbydau trydan a'r newid o drafnidiaeth breifat i drafnidiaeth gyhoeddus yn 
lleihau llygredd aeryn sylweddol. Mae'n fwy anodd o lawer mynd i'r afael ag 
allyriadau o gyfran y DU o deithiau hedfan rhyngwladol; mae angen i ni gyflymu'r 
broses o ddatblygu technolegau newydd a lleihau'r galw am hedfan, yn enwedig 
gan y 15% o unigolion sy'n defnyddio 70% o deithiau hedfan. Byddwn yn: 

• Cynyddu'n sylweddol faint o bobl sy'n defnyddio cerbydau trydan trwy ddiwygio'r 
system treth gerbydau, lleihau TAW ar gerbydau trydan i 5% a chynyddu'r 
gyfradd gosod mannau gwefru, gan gynnwys mannau ar strydoedd preswyl a 
gwefrwyr cyflym iawn mewn gorsafoedd petrol. Byddwn yn sicrhau, erbyn 2030, 
bod pob car a fan fach newydd sy'n cael eu gwerthu yn rhai trydan. 


42 _ Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


9 

• Pasio Deddf Aer Glân, wedi'i seilio ar ganllawiau Sefydliad lechyd y byd, a orfodir 
gan Asiantaeth Ansawdd Aer newydd. Bydd y Ddeddf yn cynnwys yr hawl 
gyfreithiol i aer anllygredig lle bynnag rydych yn byw. 

• Cludo mwy o nwyddau ar y rheilffyrdd yn hytrach na'r ffyrdd, gan gynnwys 
trydaneiddio llinellau sy'n arwain o borthladdoedd mawr ar frys, a diwygio'r 
ardoll defnyddwyr ffyrdd cerbydau nwyddau trwm (HGV) bresennol i ystyried 
allyriadau carbon. 

• Cefnogi arloesedd mewn technolegau dim allyriadau, gan gynnwys batris a 
chelloedd tanwydd hydrogen, ac ategu cyllid y llywodraeth gan Gronfa Aer Glân 
newydd gan ddiwydiant. 

• Lleihau effaith hedfan ar yr hinsawdd trwy ddiwygio'r ffordd y mae teithiau 
hedfan rhyngwladol yn cael eu trethu er mwyn canolbwyntio ar y rhai sy'n 
hedfan amlaf, aryr un pryd â lleihau costau i'r rhai s/n mynd ar un neu ddwy 
daith hedfan ddwyffordd ryngwladol y flwyddyn, gosod moratoriwm ar 
ddatblygu rhedfeydd newydd (net) yn y DU, gwrthwynebu unrhyw estyniad i 
Heathrow, Gatwick neu Stansted ac unrhyw faes awyr newydd yn Aber Tafwys, a 
chyflwyno gofyniad cymysgu tanwyddau di-garbon argyferteithiau hedfan 
domestig. 

Datblygu polisi meysydd awyr strategol ar gyfer y DU gyfan. Byddwn yn 

canolbwyntio ar wella meysydd awyr rhanbarthol presennol, ac yn annog, yn 
arbennig, datblygu maes awyr Caerdydd. Byddwn yn sicrhau nad oes cynnydd 
net mewn rhedfeydd ledled y DU. 

Gwella Rheilffyrdd Cymru 

Mae llawer iawn o le i wella rheilffyrdd Prydain, gan ddarparu gwasanaethau trên 
dibynadwy a fforddiadwy a lleihau allyriadau. Mae obsesiynau ideolegol y Toríaid a 
Llafur - y cyntaf â phreifateiddio, yr olaf â gwladoli - yn rhwystro gwelliannau go 
iawn trwy fuddsoddi a rheoleiddio. Byddwn ni'n gwella'r rheilffyrdd, yn diwygio'r 
system fasnachfreinio ac yn gwella gwasanaethau i gwsmeriaid. Byddwn yn: 

• Ymestyn rhwydwaith rheilffyrdd Prydain, yn gwella gorsafoedd, yn ailagor 
gorsafoedd llai ac yn adfer llinellau trac deuol i brif Iwybrau. 

• Trosi'r rhwydwaith rheilffyrdd i dechnoleg allyriadau isel iawn (trydan neu 
hydrogen) erbyn 2023, a darparu cyllid ar gyfer rheilffyrdd cul a thramiau. 

• Rhoi £62m ychwanegol y flwyddyn i Gymru o ganlyniad i'n hymrwymiad i 
drafnidiaeth lân yn Lloegr. 


43 


• Cyflwyno cwmni o fath newydd - Cwmni Buddiannau Cyhoeddus - y bydd ei 
gyfansoddiad yn rhoi blaenoriaeth i gyflawni budd i'r cyhoedd ar draul gwneud 
elw. Bydd y cwmrííau hyn yn gwneud penderfyniadau er budd y bobl sy'n 
defnyddio trenau yn hytrach na chyfranddalwyr. 

• Bod yn fwy rhagweithiol o lawer wrth gosbi ac, yn y pen draw, diswyddo 
gweithredwyr os nad ydynt yn darparu gwasanaeth cyhoeddus o ansawdd 
uchel i'w cwsmeriaid, a defnyddio pwerau'r Ysgrifennydd Gwladol i wneud hyn 
os bydd angen. 

• Sicrhau bod masnachfreiniau rheilffyrdd newydd yn cynnwys pwyslais cryfach ar 
gwsmeriaid, a chwblhau rhaglen o fuddsoddi mewn gorsafoedd, llinellau a 
chyfleusterau gorsaf newydd arfrys. Parhau â'r rhaglen Mynediad i Bawb, gan 
wella mynediad pobl anabl i drafnidiaeth gyhoeddusfel blaenoriaeth. 

Sut mae'r UE yn helpu 

Mae'r newid yn yr hinsawdd yn broblem fyd-eang ac mae angen i ni weithio'n agos 
gyda phartneriaid i fynd i'r afael â hi. Yr UE yw'r bloc rhyngwladol sydd wedi 
ymrwymo fwyaf i ymladd yn erbyn y newid yn yr hinsawdd, ac mae gweithio gydag 
ef yn cryfhau llais y DU yn sylweddol. Mae'r UE hefyd yn gosod a gorfodi safonau 
amgylcheddol y DU fel bod y llywodraeth yn cael ei dal i gyfrif am beidio â'u 
cyrraedd. Mae hyn wedi cael ei ddefnyddio'n effeithiol iawn i amlygu ansawdd aer 
gwael yn y DU. 

Y DU yw un o'r gwledydd arweiniol yn y byd ar gyfer diwydiant gwyrdd a swyddi 
gwyrdd. Roedd hyn yn bosibl oherwydd ein safle yn yr UE: sy'n darparu mynediad 
parod at gronfa o wyddonwyr arbenigol sy'n ymchwilio i dechnolegau newydd, 
cadwyni cyflenwi sy'n ymestyn ar draws yr UE a rhwyddineb mynediad at farchnad 
allforio ryngwladol fawr. 

Mae'r UE hefyd yn cyflawni rôl bwysig wrth gefnogi ffermwyr, gwarchod cefn gwlad 
ac amddiffyn anifeiliaid. O dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin, mae ffermwyr y DU 
yn cael cymhorthdal incwm y mae mawr angen amdano; mae cyllid yr UE hefyd yn 
cefnogi cynlluniau datblygu gwledig a gwella'r amgylchedd. Yn ogystal â hyn, mae 
rhwyddineb masnachu â'r UE yn darparu marchnad allforio enfawr i ffermwyr 
Prydain. Mae hawliau anifeiliaid yn y DU wedi'u seilio'n gyfan gwbl ar gyfraith yr UE 
hefyd: mae tua 80% o ddeddfwriaeth y DU ar hawliau anifeiliaid yn dod o'r UE. 


44 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


Mae'r DU yn dibynnu'n drwm ar weithwyryr UE i sicrhau lles anifeiliaid. Mae tua 
hannery milfeddygon sy'n cofrestru i ymarferyn y DU bob blwyddyn, a mwy na 
90% o'r Milfeddygon Swyddogol sy'n gweithio mewn lladd-dai, yn wladolion yr UE 
nad ydynt yn dod o'r DU. 


45 









0 

Ein Cynllun ar gyfer lechyd 
a Gofal Cymdeithasol 

Rydym yn cydnabod bod pwerau dros redegy GIG wedi'u datganoli i Lywodraeth 
Cymru, ond eto mae penderfyniadau ar iechyd a wneir yn Lloegr yn effeithio ar 
lawer o bobl yng Nghymru. Felly, mae'r polisiau hyn yn egluro gweledigaeth a 
blaenoriaethau Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar gyfer sut y dylai GIG Cymru 
gyflawni ar gyfer cleifion. 

Roedd Gwasanaeth lechyd Gwladol Prydain yn arfer bod yn destun cenfigen ledled 
y byd. Fe'i darparwyd am ddim ac ar sail angen, nid y gallu i dalu, a darparwyd 
gofal o ansawdd uchel i'r cyfoethog a'r tlawd fel ei gilydd. Ond 70 mlynedd ar ôl ei 
sefydlu, mae'r GIG yn wynebu argyfwng. Mae obsesiwn y llywodraeth Geidwadol â 
chyni a chrebachu rôl y wladwriaeth wedi methu'n systematig â rhoi'r cyllid sydd ei 
angen i Lywodraeth Cymru ariannu'r GIG yng Nghymru yn briodol. Mae hyn wedi 
gadael GIG Cymru heb yr adnoddau y mae arbenigwyr annibynnol yn dweud sydd 
eu hangen er mwyn i'r gwasanaeth ymdopi â newidiadau mewn disgwyliad oes a 
phatrymau afiechyd a galw cynyddol am wasanaethau. 

Mae iechyd da yn rhagofyniad ar gyfer manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd bywyd, a 
rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i helpu pobl I gadw'n iach, yn ogystal â 
darparu gofal o ansawdd uchel pan fyddant yn sâl. Mae iechyd meddwl yr un mor 
bwysig ag iechyd corfforol a rhaid i ni ei gwneud yn flaenoriaeth i sicrhau 
cydraddoldeb rhwng y ddau. Rydym yn byw'n hirach, ond mae hynny'n golygu bod 
mwy o bobl yn byw â chyflyrau fel diabetes a dementia, ac mae arnynt angen help i 
fyw gydag urddas a'r graddau mwyaf o annibyniaeth. Rhaid i ni osod y safonau 
uchaf mewn gofal ac annog cydweithredu effeithiol rhwng gwasanaethau iechyd a 
gwasanaethau cymdeithasol. Byddwn yn gweithio i wella ffactorau ehangach fel 
cartrefi cynnes, ansawdd aer da a mynediad i ymarfer corff a bwyd iach fel y gall 
pawb gael y cyfle gorau i fyw bywyd iach. 

Cyllid ar gyfer lechyd a Gofal Cymdeithasol 

Mae gan Lywodraeth y DU ran bwysig i'w chwarae o ran rhoi'r adnoddau sydd eu 
hangen i'r GIG yng Nghymru fel y gellir darparu'r gofal y mae'r bobl yn ei haeddu. 


47 


Mae gan Lywodraeth y DU gyfrifoldeb i ddarparu cyllideb i Lywodraeth Cymru sy'n 
rhoi cyfle i Lywodraeth Cymru ariannu iechyd a gofal cymdeithasol yn briodol. 

Er bod Llywodraeth y DU wedi cydnabod yn hwyr yr argyfwng o fewn y GIG, nid yw 
wedi bod yn onest ynghylch cyllid ac mae wedi methu darparu adnoddau digonol i 
Lywodraeth Cymru ariannu gofal cymdeithasol a gwasanaethau lleol y GIG yn 
briodol. 

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn cydnabod mai gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol Prydain yw ein sefydliadau cenedlaethol mwyaf gwerthfawr. 
Dylai unrhyw blaid sydd â'r nod o arwain y wlad ar ôl yr etholiad hwn fod yn barod i 
gymryd camau beiddgar i'w diogelu. Nid mater o wneud y peth hawsaf yw hyn, ond 
gwneud yr hyn sy'n gywir a'r hyn sy'n hanfodol. 

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn gosod ein system iechyd a gofal cymdeithasol 
yn ôl ar sylfaen ariannol gynaliadwy trwy: 

• Gynnydd o 1 c, ar unwaith, ar gyfraddau Treth Incwm sylfaenol, uwch ac 
ychwanegol. Bydd hyn yn codi £7 biliwn y flwyddyn i'r DU. 

• Byddai'r gwariant ychwanegol ar iechyd yn Lloegr y byddai'r cyllid hwn yn ei 
alluogi yn arwain at bron i £400m y flwyddyn yn fwy i Gymru. Byddem yn annog 
Llywodraeth Cymru i wario'r cyllid hwn ar iechyd a gofal cymdeithasol yng 
Nghymru. 

• Credwn mai'r defnydd gorau ar gyfer unrhyw gyllid iechyd ychwanegol yw 
trawsnewid iechyd meddwl trwy ei drin â'r un brys ag iechyd corfforol. 

• Yn y tymor hwy ac i ddisodli'r cynnydd o 1 c mewn Treth Incwm, byddwn yn 
comisiynu datblygiad Treth lechyd a Gofal bwrpasol ar sail ymgynghori eang, o 
bosibl yn seiliedig ar ddiwygio Cyfraniadau Yswiriant Gwladol, a fydd yn dod â 
gwariant ar y ddau wasanaeth ynghyd mewn cyllideb ar y cyd, ac a fydd yn 
nodi'n dryloyw, ar slipiau cyflog pobl, yr hyn rydym yn ei wario arnynt. 

• Sefydlu confensiwn iechyd a gofal cymdeithasol trawsbleidiol ledled y DU. Dod â 
grwpiau cleifion, gweithwyr proffesiynol o fewn y system iechyd a gofal 
cymdeithasol, y cyhoedd, a rhanddeiliaid o bob plaid wleidyddol ynghyd. 

Byddai'r confensiwn hwn yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o gynaliadwyedd 
tymor hwy o ran cyllid a gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, ymarferoldeb 
cyflawni gofal cydgysylltiedig, a sut i wneud i'r system gefnogi gofalwyr anffurfiol 
yn well. Byddwn yn gwahodd llywodraethau Cymru, yr Alban a Gogledd 
Iwerddon i fod yn rhan o'r gwaith hwn. 


48 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


• Hefyd, byddwn yn parhau i ddadlau o blaid ein comisiwn trawsbleidiol iechyd a 
gofal cymdeithasol ein hunain yng Nghymru, gan ddod â rhanddeiliaid ynghyd i 
adolygu cynaliadwyedd o ran cyllid a gweithlu ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru ac i archwilio ymarferoldeb integreiddio ehangach. 
Pe byddem yn gallu sefydlu ein confensiwn ledled y DU a'n comisiwn argyfer 
Cymru, byddem yn disgwyl i'r ddau weithio'n llawn â'i gilydd ynghylch 
cynaliadwyedd ariannol. 

lechyd Meddwl Gwell 

Mae un o bob pedwar person yn profi problem iechyd meddwl mewn unrhyw 
flwyddyn benodol. Am gyfnod rhy hir, mae iechyd meddwl wedi cael ei 
stigmateiddio a'i anwybyddu. Credwn yn gryf y dylid ystyried iechyd meddwl yr un 
mor ddifrifol ag iechyd corfforol ac rydym yn benderfynol o roi iddo'r sylw cyfartal y 
mae'n ei haeddu. Gwyddom nad oes digon o adnoddau yn cyrraedd 
gwasanaethau rheng flaen, ac yn y frwydr dros gydraddoldeb o ran parch, mae 
ffordd bell iawn i fynd. 

Yn hanesyddol, mae gwasanaethau iechyd meddwl wedi cael eu hesgeuluso'n wael 
a'u tanariannu yn y GIG. Ni fydd cyhoeddiadau diweddar Llywodraeth Geidwadol y 
DU am gyllid newydd ar gyfer y GIG yn rhoi'r adnoddau sydd eu hangen ar 
Lywodraeth Cymru i wario digon ar iechyd meddwl. 

Dyna pam mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu bod angen i ni roi 1 c yn y £ ar 
dreth incwm. Mater i Lywodraeth Cymru ei benderfynu byddai suty dylid gwario'r 
refeniwychwanegol. Fodd bynnag, byddem yn annog Llywodraeth Cymru i wario'r 
arian hwn ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ac i neilltuo cyfran ohono 
ar gyfer iechyd meddwl. Byddwn yn pwyso am: 

• Gyllid ychwanegol o'r cynnydd o geiniog mewn treth incwm i'w ddefnyddio i 
ddarparu buddsoddiad ychwanegol mewn gwasanaethau iechyd meddwl. 

• Cyflwyno safonau ar gyfer mynediad ac amseroedd aros a buddsoddi mewn 
mynediad i therapíau fel Therapi Ymddygiad Gwybyddol, Cwnsela a Seicotherapi 
Rhyngbersonol. 

• Cefnogaeth iechyd meddwl well argyfer menywod beichiog, mamau newydd a'r 
sawl sydd wedi profi camesgoriad neu farw-enedigaeth. 

• Concordat Gofal mewn Argyfwng cryfach a chefnogaeth ddilynol well ar gyfer 


49 


pobl sy'n mynychu adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ar ôl hunan- 
niweidio neu ymgais i gyflawni hunanladdiad. 

• Safonau newydd argyfer amseroedd aros a gofal gwell mewn argyfwng, mewn 
adrannau Damweiniau ac Achosion Brys, yn y gymuned, a thrwy linellau ffôn, er 
mwyn sicrhau nad oes unrhyw un sydd mewn argyfwngyn cael eu troi i ffwrdd. 
Bydd hyn yn ein galluogi i roi diwedd ar y defnydd o gelloedd yr heddlu ar gyfer 
pobl sy'n wynebu argyfwng iechyd meddwl. 

• Rhoi diwedd ar leoliadau y tu allan i'r ardal, gan sicrhau bod y sawl sy'n cael eu 
derbyn i'r ysbyty oherwydd salwch meddwl yn gallu cael eu trin yn agos i'w 
cartref. 

• Darparu hyfforddiant gwell mewn iechyd meddwl i bob gweithiwr proffesiynol y 
gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen, gan gynnwys mewn ysgolion a 
phrifysgolion. 

• Gwasanaethau iechyd meddwl cynhwysol argyferpobl LHDT+, â'rcyllid a'r 
gefnogaeth sydd eu hangen arnynt. 

Mae ymchwil feddygol yn hanfodol ar gyfer datblygu triniaethau newydd a gwell. 
Byddwn yn brwydro yn erbyn y bygythiad, sy'n deillio o Brexit, i gyllid ar gyfer 
ymchwil feddygol. Rydym yn cefnogi'r egwyddor y dylid canolbwyntio cyfran deg o'r 
holl arian cyhoeddus ar gyfer ymchwil feddygol ar ymchwil ym maes salwch 
meddwl. 

Gwyddwn fod cysylltiad cryf rhwng dyled ariannol a hunanladdiad, gyda dros 
100,000 o bobl mewn dyled broblemus yn ceisio lladd eu hunain bob blwyddyn. 
Bydd llywodraeth y Democratiaid Rhyddfrydol yn creu diwylliant mwy tosturiol tuag 
at y sawl sydd mewn dyled trwy roi diwedd ar arferion bygythiol wrth gasglu 
dyledion ac atal cwmníau rhag elwa ar iechyd meddwl gwael defnyddwyr. 

Mae 340,000 o gamblwyr problemus yn y DU, gan gynnwys tua 55,000 o blant 
rhwng 11 oed a 16 oed. Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn cyflwyno camau 
pellach i ddiogelu unigolion, eu teuluoedd a'u cymunedau rhag gamblo problemus. 
Byddwn yn: 

• Cyflwyno ardoll orfodol ar gwmníau gamblo i ariannu ymchwil ac addysg yn y 
maes a thrin gamblo problemus. 

• Gwahardd defnyddio cardiau credyd ar gyfer gamblo. 

• Cyfyngu ar hysbysebu gamblo. 

• Sefydlu Ombwdsmon Gamblo. 

50 Ç Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 



Cefnogi ein Gweithlu 

Adnodd gorau ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yw eu staff, sy'n 
gweithio'n ddiflino o dan bwysau aruthrol. Byddwn yn: 

• Gwarantu'r hawl i aros yn y DU i holl staff y GIG a gwasanaethau gofal 
cymdeithasol sy'n ddinasyddion yr UE. 

• Rhoi diwedd ar rewi cyflogau'r sector cyhoeddus yn achos gweithwyr y GIG. 

• Amddiffyn chwythwyr chwiban o fewn y GIG a chyflwyno llinell gymorth chwythu 
chwiban ar gyfer GIG Cymru. 

Mae meddygon teulu yn arbennig wedi cael eu rhoi o dan straen sylweddol, ac 
mae llawer o bobl yn gorfod aros am wythnosau i gael apwyntiadau. Meddygon 
teulu yw craidd y GIG ac mae angen cefnogaeth arnynt er mwyn sicrhau bod y GIG 
yn gallu goroesi a ffynnu. 

Rydym yn cydnabod mai gwasanaethau gofal sylfaenol gwledig a Chymraeg, sef 
gwasanaethau sy'n chwarae rhan hanfodol yn eu cymunedau, yw'r gwasanaethau 
mwyaf bregus yn aml. Rydym eisiau: 

• Strategaeth gweithlu genedlaethol, sy'n sicrhau na fyddwn byth eto'n gweld 
prinderyn nifery meddygon teulu, meddygon ysbytai, nyrsys a gweithwyr 
proffesiynol eraill sydd eu hangen ar y GIG. 

- Cynllun Mynediad i Feddygon Teulu, gan ariannu meddygfeydd er mwyn 
sicrhau bod pobl yn gallu cael yr apwyntiadau sydd eu hangen arnynt. 

- Ei gwneud yn haws i gofrestru mewn meddygfa ger eich gweithle. 

- Datblygu ffyrdd amgen, gan ddefnyddio technoleg fodern, i gysylltu meddygon 
teulu a chleifion. 

• Cefnogi ffederasiynau a chlystyrau o feddygon teulu i gael pwerau gwirioneddol 
o ran gwneud penderfyniadau, a chyllidebau dirprwyedig. 

Help i Aros yn lach 

Mae'n well i gleifion ac i'r GIG os ydym yn cadw pobl yn iach yn y lle cyntaf, yn 
hytrach nag aros hyd nes bod pobl yn datblygu salwch ac yn dod am driniaeth. 
Mae gormod o wariant y GIG yn mynd ar afiechydon y gellir eu hatal. Mae angen i 
ni wneud mwy i hyrwyddo bwyta'n iach ac ymarfer corff, gan wneud pobl yn 


51 


ymwybodol o beryglon ysmygu a gor-ddefnyddio alcohol a chyffuriau eraill, a helpu 
i wella iechyd meddwl a lles. Byddwn yn: 

• Datblygu strategaeth i fynd i'r afael â gordewdra ymysg plant, gan gynnwys 
cyfyngu arfarchnata bwyd sothach i blant, cyfyngu ar hysbysebu ary teledu cyn 
y trothwy 9pm, a chau bylchau yn y dreth ar ddiodydd llawn siwgr. 

• Annog y system labelu goleuadau traffig ar gyfer cynhyrchion bwyd, a chyhoeddi 
gwybodaeth am galorìau, braster, siwgr a halen mewn bwytai a siopau tecawê. 

• Cyflwyno targedau gorfodol ar leihau siwgr ar gyfer cynhyrchwyr bwydydd a 
diodydd. 

• Gostwng cyfraddau ysmygu, gan gyflwyno ardoll ar gwmníau tybaco fel eu bod 
yn cyfrannu'n deg at gostau gofal iechyd a gwasanaethau rhoi'r gorau i ysmygu. 

• Cyflwyno isafbris uned ar gyfer alcohol, gan nodi effaith y polisi yn yr Alban. 

• Cefnogi arferion da ymhlith cyflogwyr o ran hyrwyddo lles a sicrhau bod pobl â 
phroblemau iechyd meddwl yn cael yr help sydd ei angen arnynt i aros mewn 
gwaith neu ddod o hyd i waith. Rydym eisiau: 

• Symud tuag at system iechyd a gofal cymdeithasol s/n grymuso ac yn annog 
pobl i reoli eu hiechyd a'u cyflyrau eu hunain yn well ac i fyw bywydau iachach. 

• Cefnogi ymgyrchoedd ymwybyddiaeth gyhoeddus effeithiol a dysgu o'r hyn sy'n 
gweithio wrth gynllunio ymgyrchoedd hybu iechyd newydd i newid ymddygiad. 

• Datblygu ymgyrch iechyd cyhoeddus sy'n hyrwyddo'r camau y gall pobl eu 
cymryd i wella eu gwytnwch meddyliol eu hunain. 

Mae camau newydd diweddar i ganiatáu defnydd cyfyngedig o ganabis 
meddyginiaethol yn rhy gaeth, gan fod y Llywodraeth yn cael ei gyrru gan ofn yn 
hytrach na thystiolaeth. Yn hytrach na gweithredu safon wahanol o dystiolaeth ar 
gyfer canabis, na ddefnyddir ar gyfer cynhyrchion meddyginiaethol eraill, mae'r 
Democratiaid Rhyddfrydol yn credu y dylem gael ein harwain gan yr hyn sy'n 
darparu budd clinigol i gleifion, a diwygio mynediad i ganabis meddyginiaethol trwy 
farchnad reoledig ar gyfer canabis yn y DU, gydag agwedd gadarn tuag at 
drwyddedu. 

Er mwyn brwydro yn erbyn y niwed a achosir gan gyffuriau, byddwn yn: 

• Symud yr arweinyddiaeth adrannol ar bolisi cyffuriau i'r Adran lechyd. 

• Dargyfeirio pobl i driniaeth pan fyddantyn cael eu harestio am fod â chyffuriau 

52 ỳ; Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


0 

yn eu meddiant at ddefnydd personol, a gosod cosbau sifil yn hytrach na 
charcharu. 

• Torri gafael y gangiau troseddol ac amddiffyn pobl ifanc trwy gyflwyno 
marchnad gyfreithlon, reoledig ar gyfer canabis. Byddem yn cyflwyno 
cyfyngiadau ar gryfder ac yn caniatáu i ganabis gael ei werthu trwy allfeydd 
trwyddedig i oedolion dros 18 oed. 

• Canolbwyntio ar ddal ac erlyn y sawl sy'n cynhyrchu, mewnforio neu'n gwerthu 
cyffuriau anghyfreithlon. 

• Diddymu'r Ddeddf Sylweddau Seicoweithredol sydd wedi gyrru i'rdirgel 
werthiant cyffuriau a fu gynt yn gyfreithlon. 

• Cymryd camau cadarn i atal y masnachu pobl sy'n chwarae rhan fawr mewn 
cynhyrchu cyffuriau anghyfreithlon yn y DU. 

Credwn fod gan bawb yr hawl i wneud eu penderfyniadau annibynnol o ran eu 
hiechyd atgenhedlu heb ymyrraeth gan y wladwriaeth, a bod mynediad i ofal 
iechyd atgenhedlu yn hawl ddynol, fel y cadarnhawyd yn ddiweddar gan y 
Goruchaf Lys mewn perthynas â Gogledd Iwerddon. Nid yw'n briodol bod ysgogi 
erthyliad yn drosedd ledled y DU ar hyn o bryd, (er bod Deddf Erthylu 1967 yn 
darparu eithriadau i'r drosedd o weithredu neu gaffael erthyliad yng Nghymru, 
Lloegr a'r Alban, ac mae cyfraith gyffredin yn caniatáu rhai eithriadau yng Ngogledd 
Iwerddon). Mae nifer o sefydliadau meddygol, gan gynnwys Coleg Brenhinol y 
Bydwragedd, Coleg Brenhinol yr Obstetregwyr a Gynaecolegwyr a Chymdeithas 
Feddygol Prydain, yn cefnogi trin erthylu fel materyn ymwneud â rheoleiddio 
meddygol yn hytrach na throsedd. Byddwn yn: 

• Dad-droseddoli erthylu trwy ddiddymu adrannau 58 a 59 Deddf Troseddau yn 
erbyn y Person 1861, ond gan gadw Deddf Bywyd Babanod (Diogelu) 1929 a'r 
fframwaith argyfereithriadau a nodiryn Neddf Erthylu 1967; byddai unrhyw 
newidiadau i'r ddeddfwriaeth yn parhau i gynnwys terfyn presennol o 24 
wythnos. 

• Darparu cyllid fel bod defnyddwyrgwasanaethau gofal iechyd atgenhedlu yn 
cael digon o gyngor arbenigol i wneud penderfyniadau hollol wybodus. 

• Gorfodi parthau diogel o amgylch darparwyr gwasanaethau erthylu fel y gall y 
sawl sy'n ymweld â'r rhain deithio atynt yn rhydd rhag unrhyw aflonyddwch neu 
bwysau ar eu penderfyniad, a gwneud bygwth neu aflonyddu ar ddefnyddwyr 
gwasanaethau erthylu y tu allan i glinigau, neu ar Iwybrau trafnidiaeth cyffredin 
i'rgwasanaethau hyn, yn anghyfreithlon. 


53 


• Darparu cyllid i alluogi clinigau erthylu i ddarparu eu gwasanaethau am ddim i 
ddefnyddwyr gwasanaethau, ni waeth beth yw eu cenedligrwydd neu eu 
preswyliad o ran gwlad, gan ddefnyddio meini prawf darpariaeth safonol y GIG. 

• Cefnogi pobl Gogledd Iwerddon i gael mynediad i gyfleusterau erthylu o fewn 
eu rhanbarth eu hunain. 

Sut mae'r UE yn helpu? 

Mae dinasyddion yr UE yn gwneud cyfraniad enfawr i wasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol y DU. Mae cyfran sylweddol o feddygon, nyrsys a gweithwyrgofal 
cymdeithasol yng Nghymru yn ddinasyddion yr UE ac mae'r niferyn gostwng ers 
refferendwm yr UE. 

Mae aelodaeth o'r UE o fudd i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol mewn 
ffyrdd eraill hefyd. Mae'r UE yn ariannu ymchwil i driniaethau newydd ar gyfer 
afiechydon ac yn rhoi mynediad i'r DU i driniaethau blaengar ar y cyfle cyntaf. 

Mae'r UE yn darparu cydgysylltu pwysig o ran rheoli pandemigau, ac mae'n rhaid i 
hyn fod yn ymdrech drawsffiniol. Yn ogystal, mae'r Cerdyn lechyd Ewropeaidd yn 
golygu y gall dinasyddion y DU dderbyn triniaeth feddygol yn hawdd pan maent yn 
ymweld â gwledydd eraill yn yr UE. 

Mae'r DU yn mewnforio nifer fawr o nwyddau meddygol o'r UE sy'n hanfodol ar 
gyfer trin afiechydon: rydym yn dibynnu ar ein haelodaeth o Euratom i gael 
mynediad i'r isotopau ymbelydrol y dibynnir arnynt ar gyfer canfod canser, rydym 
yn dibynnu ar fewnforion plasma gwaed o'r UE, na ellir eu disodli gan blasma o'r 
DU oherwydd y risg o glefyd amrywiolyn Creutzfeldt-Jakob, ac mae'r DU yn dibynnu 
aryr UE am inswlin hefyd. Mae aelodaeth o'r UE - ac Euratom - yn helpu i 
amddiffyn iechyd a lles pobl yn y DU. 


54 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


0 

Ein Cynllun ar gyfer Creu 
Cymdeithas Deg 

Dylai pobl fod â digon o arian i gadw to uwch eu pennau, prynu bwyd, cynhesu eu 
cartref, cael mynediad i wasanaethau a chyfleoedd ar-lein, neu fforddio taith fws 
syml i ymweld â theulu neu ofalu am aelodau'r teulu. Ond yn anffodus, mae hyn y 
tu hwnt i gyrraedd gormod o bobl: mae bywyd wedi dod yn anfforddiadwy. Er bod 
y DU yn un o wledydd cyfoethocaf y byd, mae'r buddion a'r cyfleoedd ddylai ddilyn 
o hynny yn cael eu teimlo'n fwyfwy anwastad ar draws ein cymunedau. 

Mae mwy nag un o bob pump (23%) o bobl yng Nghymru bellach yn byw mewn 
tlodi; gan gynnwys mwy nag un o bob pedwar(29%) o blant. Mae nifery bobl sy'n 
cysgu allan yn parhau i gynyddu wrth i ragor o bobl gael eu gorfodi i fyw mewn 
llety anniogel neu anaddas ac mae niferoedd cynyddol yn wynebu rhenti 
anfforddiadwy ac ôl-ddyledion rhent. Mae'r sefyllfa mor wael fel y teimlodd y 
Cenhedloedd Unedig yr angen i anfon Rapporteur Arbennig ar dlodi eithafol i'r DU 
i asesu'rsefyllfa. 

Nid yw Llafur na'r Ceidwadwyr yn gallu mynd i'r afael â'r heriau hyn. Mae'r 
Ceidwadwyr wedi cynllunio'r system les yn fwriadol ar gyfer teuluoedd 
traddodiadol gyda phrif enillydd cyflog a dau blentyn, sy'n anghydnaws â'r byd 
modern. Mae gan Lafur gysylltiad hiraethus â bywyd gwaith naw-i-bump nad yw'n 
gweddu i fywyd modern ychwaith, gan fod mwy a mwy o aelwydydd yn cynnwys 
dau enillydd cyflog ac mae pobl eisiau gallu gweithio'n hyblyg. 

Y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig blaid sydd â chynllun i fynd i'r afael â thlodi 
ac anghydraddoldeb sy'n gwneud synnwyryn y byd modern. Cynllun a fydd yn 
golygu system nawdd cymdeithasol sy'n darparu rhwyd ddiogelwch wirioneddol ar 
gyfery sawl sydd ei hangen, ac sy'n cefnogi pobl yn effeithiol i ddychwelyd i'r 
gwaith; cynllun a fydd yn cefnogi pobl anabl ac yn eu helpu i ddod o hyd i waith 
ystyrlon y gallant ei wneud yn rhesymol; cynllun a fydd yn ail-gydbwyso'r economi 
ac yn helpu cymunedau gwledig ac arfordirol i ffynnu; cynllun a fydd yn sicrhau - lle 
bynnag y bo pobl o fewn y wlad - bod ganddynt fynediad i'r gwasanaethau sydd eu 
hangen arnynt. Byddwn yn creu dyfodol lle caiff pobl eu cefnogi mewn amseroedd 
caled a lle y caiff cyfleoedd eu lledaenu ledled yr holl wlad. 

Mae pwysigrwydd mynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldeb yn mynd y tu hwnt i 
sicrhau bod bywyd yn fforddiadwy: y bobl a'r ardaloedd tlotaf a mwyaf bregus sy'n 
cael eu heffeithio fwyaf gan droseddu. Credwn fod atal troseddu a sicrhau bod 


55 








0 

pobl yn teimlo'n ddiogel yn hanfodol er mwyn sicrhau cyfiawnder cymdeithasol. 
Rydym eisiau creu gwasanaeth yr heddlu sy'n addas ar gyfer yr 21 ain ganrif, lle 
mae swyddogion yr heddlu'n teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn gallu 
canolbwyntio ar leihau troseddu. 

Y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig blaid sydd â'r gallu i greu system cyfiawnder 
troseddol sy'n effeithiol o ran atal troseddu. Ers 25 mlynedd, mae'r Ceidwadwyr a 
Llafur wedi bod yn edrych tuag at ddulliau aflwyddiannus y gorffennol ac yn 
cystadlu i ymddangos fel petaent yn llym ar droseddu, heb fod yn barod i 
weithredu'r camau ataliol sy'n gweithio mewn gwirionedd. Byddwn yn creu 
cymunedau diogel lle nad oes angen i bobl ofni dioddef troseddau. Bydd ein 
cynllun ar gyfer yr heddlu yn gweld buddsoddiad mewn plismona cymunedol a dull 
iechyd cyhoeddus o ran atal trais difrifol. Yn hytrach na gwastraffu arian ar 
garcharu pobl ar ddedfrydau byr, sy'n aneffeithiol, byddwn yn gwario ar y pethau 
sydd wiryn atal troseddu. 

Ein blaenoriaethau yn y senedd nesaf fydd: 

• Buddsoddi £6 biliwn y flwyddyn er mwyn gwneud i'r system fudd-daliadau 
weithio i'r bobl sydd ei hangen a lleihau'r cyfnod aros am y taliad budd-dal 
cyntaf o bum wythnos i bum niwrnod. 

• Cyflwyno egwyddor o fynediad cyffredinol i wasanaethau sylfaenol. 

• Creu Rhaglen Ail-gydbwyso Ranbarthol gwerth £50 biliwn i fynd i'r afael â'r 
gwahaniaethau hanesyddol mewn buddsoddiad rhwngein cenhedloedd 
a'n rhanbarthau. 


Rhwyd Ddiogelwch sy'n Gweithio 

Nid yw'r system nawdd cymdeithasol yn gweithio fel y dylai: mae'n gyrru pobl 
ymhellach i dlodi ac yn gorfodi teuluoedd i ddibynnu ar fanciau bwyd . Mae'r 
Ceidwadwyr wedi dylunio'r system les yn seiliedig ar syniad o waith a theuluoedd 
sy'n edrych tua'r gorffennol, ac maent yn gwaethygu'r mater. Mae'r Democratiaid 
Rhyddfrydol yn edrych i'r dyfodol a byddwn yn creu system sy'n gweithio ar gyfer y 
byd modern i gefnogi'r sawl sydd angen cefnogaeth a helpu pobl yn ôl i weithio. 
Byddwn yn: 

• Gwneud i'r system les weithio trwy: 

- Ostwng y cyfnod aros am y taliad cyntaf o bum wythnos i bum niwrnod. 


57 


- Mynd i'r afael â thlodi plant trwy ddileu'r terfyn dau blentyn a'r terfyn ar 
fudd-daliadau. 

- Gwneud i waith dalu trwy gynyddu Iwfansau gwaith a chyflwyno Iwfans gwaith 
ail enillydd cyflog. 

• Sefydlu hawl gyfreithiol i fwyd, er mwyn cynnwys o fewn y gyfraith cyfrifoldeb y 
llywodraeth i sicrhau bod polisi cyhoeddus presennol a newydd yn cael ei 
archwilio mewn perthynas â'r effaith arsicrwydd o ran bwyd. 

• Diwygio Credyd Cynhwysol i fod yn fwy cefnogol ar gyfer pobl hunangyflogedig. 

• Cynyddu'r Lwfans Tai Lleol yn unol â rhenti cyfartalog mewn ardal. 

• Diddymu'r dreth ystafell wely a chyflwyno cymhellion cadarnhaol i bobl symud i 
gartref llai o faint. 

• Sicrhau bod pawb yn cael yr help sydd ei angen arnynt trwy wahanu cymorth 
cyflogaeth oddi wrth weinyddiaeth budd-daliadau a chynyddu'rgwariant ar 
hyfforddiant ac addysg. 

• Cael gwared ar y system sancsiynau, nad yw'n annog pobl i weithio, sy'n cosbi 
pobl â phroblemau iechyd meddwl ac s/n atal pobl rhag hawlio cefnogaeth, a 
rhoi cynllun sy'n seiliedig ar gymhelliant yn lle hynny. 

• Gwrthdroi'r toriadau i'r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth i'r bobl sydd yn y grŵp 
gweithgaredd cysylltiedig â gwaith. 

• Rhoi diwedd ar Asesiadau Gallu i Weithio a gosod system newydd yn eu lle sy'n 
cael ei rhedeg gan awdurdodau lleol ac sy'n seiliedig ar brofion y byd go iawn. 

• Adfery Gronfa Byw'n Annibynnol. 

• Diwygio'r Lwfans Profedigaeth yn ei hanfod, a gwtogwyd yn llym gan y 
Ceidwadwyr, fel bod gwragedd a gwŷr gweddw yn derbyn llawer mwy o 
gefnogaeth, acymestyn y taliadau i barau dibriod pan fydd rhiantyn marw. 

• Treialu gwarant incwm sicr i brofi effaith cyflwyno elfen ddiamod i'r system 
fudd-daliadau. 

• Anelu at ddod â thlodi tanwydd i ben erbyn 2025 trwy ddarparu ôl-osodiadau 
ynni am ddim ar gyfer cartrefi incwm isel fel rhan o'n rhaglen frys i leihau'r 
defnydd o ynni yn holl adeiladau'r DU. 

Cefnogaeth ar gyfer Pensiynwyr 

Dylai pawb fod â digon o arian i fyw arno pan fyddant yn ymddeol, ond mae 
cyflogau isel a thangyflogaeth yn golygu nad yw pobl yn gallu cynilo cymaint ag 
sydd ei angen arnynt argyfer eu hymddeoliad. Oherwydd bod pobl yn byw'n 
hirach - sy'n golygu bod angen i'w pensiynau fod yn ddigonol ar gyfer 20, 30 neu 
hyd yn oed 40 mlynedd - mae llawer o bobl yn cael eu hunain mewn sefyllfa fwy 

58 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


0 

bregus fyth. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn edrych i'r dyfodol a byddwn yn 
creu gwlad a fydd y lle gorau yn y byd i gynilo ar gyfer ymddeol, a'i fwynhau. 

Byddwn yn: 

• Cadw'r Clo Triphlyg ar bensiwn sylfaenol y wladwriaeth, fel ei fod yn codi yn unol 
â'r cyflogau neu'r prisiau uchaf, neu 2.5 y cant. 

• Sicrhau bod menywod a anwyd yn y 1950au yn cael eu digolledu'n briodol am 
fethiant y llywodraeth i'w hysbysu'n gywir am newidiadau i oedran pensiwn y 
wladwriaeth, yn unol ag argymhellion yr ombwdsmon seneddol. 

• Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau parhaus mewn cyfraith pensiynau ar gyfer 
y sawl sydd mewn perthnasoedd o'r un rhyw. 

Mynediad i Dai Fforddiadwy 

Mae pobl yn ei chael hi'n anodd fforddio cartrefi da yn y lleoliad cywir: mae prisiau 
tai yn rhy uchel ac mae'r posibilrwydd o fod yn berchen ar gartref yn ymddangos y 
tu hwnt i gyrraedd llawer o bobl; mae'r farchnad rhentu preifat yn ddrud ac ansicr; 
ac nid oes digon o gartrefi ar gyfer rhentu cymdeithasol i ateb y galw. 

Mae'r Ceidwadwyr, gan edrych yn ôl i'r 1980au, wedi ceisio datrys problem cartrefi 
anfforddiadwy trwy ymestyn yr Hawl i Brynu, ond mae hyn wedi gwneud dim ond 
cwtogi ar stoc a gwaethygu'r argyfwng ym maes tai cymdeithasol. Mae'r 
Democratiaid Rhyddfrydol yn edrych i'r dyfodol a byddwn yn goruchwylio rhaglen 
adeiladu sylweddol i sicrhau bod gan bawb gartref diogel. Byddwn yn: 

• Helpu i ariannu'r cynnydd mawr mewn adeiladu cartrefi cymdeithasol gyda 
buddsoddiad o'n cyllideb cyfalaf seilwaith o£130 biliwn. 

• Adeiladu tai newydd i safonau di-garbon a gostwng biliau tanwydd trwy raglen 
ddeng mlynedd i leihau'r defnydd o ynni yn holl adeiladau'r DU. 

Mae prisiau tai yn uchel ledled y wlad. Hyd yn oed lle mae tai ar gael i'w prynu, yn 
aml maent yn anfforddiadwy i brynwyr tro cyntaf. Mewn sawl ardal, mae'r farchnad 
rhentu wedi dod yn anfforddiadwy hefyd. Mae angen cefnogaeth y llywodraeth ar 
bobl ifanc yn arbennig, i'w helpu i ddod o hyd i'w cartref eu hunain a'i gadw. 

Mae tai yn fater sydd wedi'i ddatganoli i Lywodraeth Cymru, ond drwy'r Cytundeb 
Blaengar rhwng Kirsty Williams a Phrif Weinidog Cymru, rydym eisoes yn gwella 
mynediad i dai fforddiadwy yng Nghymru. Rydym yn: 


59 


• Adeiladu 20,000 o dai fforddiadwy ychwanegol yng Nghymru yn ystod y 
Cynulliad hwn. 

• Gweithredu Model Rhentu i Berchnogi newydd; model lle mae tenantiaid, trwy 
daliadau rhent, yn dod i berchen ar gyfran gynyddol o'r eiddo ac yn cael 
cymorth ar gyfer perchnogaeth Iwyr arno yn y pen draw. 

Rydym yn cydnabod bod graddfa'r argyfwngtai yn gofyn am weithredu pellach. Pe 
byddem yn ffurfio Llywodraeth nesaf Cymru, byddem yn: 

• Ymchwilio i faint o gartrefi ychwanegol y mae Cymru yn debygol o fod eu 
hangen dros y degawd nesaf ac archwilio sut, yn ymarferol, y gellid ateb y galw 
hwn a'i ariannu. 

• Sicrhau bod cartrefi cymdeithasol newydd yn cael eu hadeiladu fel datblygiadau 
carbon isel a'u bod yn hygyrch. 

• Cefnogi datblygiad cartrefi di-garbon er mwyn gostwng costau i breswylwyr a 
helpu i frwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd. 

• Sicrhau bod gan bob awdurdod lleol o leiaf un darparwr y model darpariaeth 
Tai yn Gyntaf ar gyfer pobl ddigartref hirdymor. 

Yn ogystal, byddem yn diddymu'r Ddeddf Crwydradaeth pe byddem yn ffurfio 
Llywodraeth nesaf y DU, fel na fydd cysgu allan yn drosedd mwyach. 

Cymunedau Gwledig ac Arfordirol 

Mae cymunedau gwledig yn hanfodol i gymeriad a chryfder Cymru. Mae gan y 
Democratiaid Rhyddfrydol draddodiad hir o gynrychioli'r cymunedau hyn a deal 
eu hanghenion. Byddwn bob amseryn rhoi blaenoriaeth uchel i fuddiannau 
gwledig. 

Dylai pobl mewn ardaloedd gwledig ac arfordirol allu gweithio a byw yn lleol, cael 
mynediad i rwydwaith trafnidiaeth integredig a ariennir yn dda, a chael mynediad 
cyfartal i'r dechnoleg newydd sy'n llunio bywyd yn yr 21 ain ganrif. Fodd bynnag, 
mae hyn ymhell o fod yn realiti: mae'r nifer cynyddol o ail gartrefi a bythynnod 
gwyliau yn golygu bod diffyg cartrefi fforddiadwy ar gyfery bobl sy'n gwneud i 
gymunedau weithio - sef athrawon, nyrsys, gofalwyr, gweithwyr amaethyddol, 
swyddogion yr heddlu a pherchnogion siopau, ymhlith eraill; fel arfer, mae 
trafnidiaeth wedi'i chyfyngu i wasanaeth bws drud, anaml ac annibynadwy; nid yw 


60 L Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


0 

gwasanaethau band eang a gwasanaethau ffôn symudol yn addas at y diben; ac 
mae gan bobl fynediad cyfyngedig i wasanaethau. 

Mae llywodraethau Llafur a Cheidwadol wedi defnyddio cronfeydd llywodraeth 
ganolog mewn ffordd nad yw wedi dangos unrhyw bryderynghylch ardaloedd 
gwledig ac arfordirol. Mae gwariant fesul person y llywodraeth yn is yn y 
cymunedau hyn, datblygir polisì'au heb ystyried yn briodol sut y byddant yn 
gweithio mewn ardaloedd prin eu poblogaeth, ac mae buddsoddiad yn 
canolbwyntio'n glir ar ardaloedd prifddinesig. 

Y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig blaid sy'n mynnu gwell ar gyfer cymunedau 
gwledig ac arfordirol: byddem yn sicrhau bod cymunedau gwledig yn 
gwasanaethu'r bobl sy'n byw ac yn gweithio ynddynt, yn hytrach na newydd- 
ddyfodiaid cyfoethog sydd wedi ymddeol a datblygwyr eiddo. I bobl sy'n byw yn yr 
ardaloedd hyn, rydym wedi ymrwymo i greu cymunedau ffyniannus sy'n arloesol, 
yn hyblyg, yn gydnerth ac yn barod ar gyfer y dyfodol. 

Mae cymunedau gwledig ffyniannus angen gwasanaethau lleol a chyfleusterau 
cymunedol fel ysgolion, trafnidiaeth gyhoeddus, siopau lleol, lleoliadau diwylliannol 
a thafarndai. Mae angen digon o gartrefi sy'n fforddiadwy i deuluoedd lleol, er 
mwyn sicrhau bod y gwasanaethau hynny'n hyfyw. Mae'r Democratiaid 
Rhyddfrydol yn deall y newidiadau sydd eu hangen i gefnogi cefn gwlad byw a 
gweithgar. 

• Buddsoddi £2 biliwn mewn datrysiadau arloesol i sicrhau bod gwasanaethau 
band eang cyflym yn cael eu darparu ledled y DU. 

• Buddsoddi mewn seilwaith data symudol a'i ehangu i gynnwys pob cartref. 

• Ymrwymo i atal cau Swyddfeydd Post a diogelu Rhwymedigaeth Gwasanaeth 
Cyffredinol y Post Brenhinol i ddosbarthu ledled y DU am yr un pris. 

Dull lechyd Cyhoeddus o ymdrin â Thrais 

Dylai pobl deimlo'n ddiogel yn eu cartrefi ac ar eu strydoedd. Ond nid dyma sut 
mae pethau i ormod o bobl heddiw: mae troseddau cyllyll wedi cynyddu dros 75 y 
cant ers 2015; mae lladdiadau ar eu cyfradd uchaf ers degawd; mae lladradau a 
dwyn ar gynnydd ac anaml iawn y caiff y troseddau hyn eu datrys; a cheir mwy a 
mwy o fannau yn y wlad lle nad yw pobl yn gweld unrhyw swyddogion yr heddlu. 


61 


Mae'r Ceidwadwyr, ar ôl gwneud toriadau diangen i gyllid yr heddlu yng Nghymru a 
Lloegr, bellach yn ceisio ymddangos yn llym ar droseddu ond heb wneud yr hyn 
sydd ei angen i'w atal mewn gwirionedd. Rydym yn deall bod angen mwy na siarad 
cadarn ar y sefyllfa: mae ein cynllun ni'n golygu mwy o swyddogion yr heddlu, gyda 
chefnogaeth briodol gan y llywodraeth, ac sy'n canolbwyntio ar blismona 
cymunedol sy'n atal troseddu ac yn gwneud i bobl deimlo'n ddiogel, a buddsoddi 
yn y gwasanaethau a fydd yn helpu pobl i greu bywydau yn rhydd o droseddu. 

Credwn y dylai pwerau dros gyfiawnder ieuenctid, gwasanaethau prawf, carchardai 
a phlismona gael eu datganoli er mwyn galluogi Cymru i greu dull effeithiol, 
rhyddfrydol, cymunedol o blismona a mynd i'r afael â throseddu. 

Hyd nes y caiff y pwerau hyn eu datganoli i Gymru, dyma ein blaenoriaethau ar 
gyfer plismona a chyfiawnder ar Lefel Llywodraeth y DU: 

• Buddsoddi £1 biliwn ar adfer plismona cymunedol ledled Cymru a Lloegr, sef 
digon ar gyfer ddau swyddog newydd yr heddlu ym mhob ward. 

• Mabwysiadu dull iechyd cyhoeddus o ymdrin â'r epidemig o drais ymhlith pobl 
ifanc: gan nodi ffactorau risg ac ymdrin â nhw, yn hytrach na chanolbwyntio ar y 
symptomau yn unig. Mae hyn yn golygu cael yr heddlu, athrawon, gweithwyr 
proffesiynol iechyd, gweithwyr ieuenctid a gwasanaethau cymdeithasol oll yn 
cydweithio'n agos i atal pobl ifanc rhag mynd yn ysglyfaeth i gangiau a thrais. 

• Gosod Arbenigwyr Ymyrraeth leuenctid sy'n ystyried Trawma ym mhob Prif 
Ganolfan Trawma. 

• Cyflwyno targed o awr ar gyfer trosglwyddo pobl sy'n dioddef o argyfwng iechyd 
meddwl o'r heddlu i wasanaethau iechyd meddwl, a chefnogi'r heddlu i sicrhau 
lefelau digonol o hyfforddiant o ran ymateb iechyd meddwl. 

• Ariannu codiad cyflog o ddau y cant yn llawn ar unwaith ar gyfer swyddogion yr 
heddlu er mwyn cefnogi recriwtio a chadw swyddogion, gyda chodiadau cyflog 
yn y dyfodol yn unol ag argymhellion Corff Adolygu Cydnabyddiaeth Ariannol yr 
Heddlu, sy'n gorff annibynnol. 

• Sicrhau adnoddau priodol ar gyfer yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol i 
frwydro yn erbyn troseddu difrifol a chyfundrefnol, a mynd i'r afael â 
chaethwasiaeth fodern a masnachu pobl trwy orfodi safonau'rfarchnad lafuryn 
rhagweithiol arsail gwybodaeth. 

• Creu Asiantaeth Troseddu Ar-lein newydd i fynd i'r afael yn effeithiol â chynnwys 
a gweithgarwch anghyfreithlon ar-lein, fel twyll personol, pornograffi dial, a 


62 3; Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 



bygwth a chymell trais ar gyfryngau cymdeithasol. 

• Rhoi diwedd ary defnydd anghymesur o Stopio a Chwilio. 

• Atal trais yn erbyn menywod a merched a cham-drin domestig, a chefnogi 
goroeswyr, trwy: 

- Gadarnhau Confensiwn Istanbwl a'i weithredu. 

- Deddfu ar gyfer diffiniad statudol o gam-drin domestig sy'n cynnwys yr 
effeithiau ar blant. 

- Ehangu nifer y llochesau a chanolfannau argyfwng trais. 

- Sicrhau cyllid cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau cymorth arbenigol 
annibynnol. 

- Rhoi'r ddyletswydd a'r cyllid i awdurdodau lleol ddarparu llety ar gyfer 
goroeswyr camdriniaeth. 

- Sefydlu llinell gymorth argyfwng trais genedlaethol. 

- Sicrhau mynediad i fesurau arbennig ar gyfer goroeswyr ym mhob llys ac atal 
eu camdrinwyr rhag croesholi goroeswyr yn uniongyrchol. 

• Sefydlu Byrddau Heddlu sy'n atebol ac sy'n cynnwys cynghorwyr lleol, i ddisodli 
Comisiynwyr Heddlu a Throseddu. 

• Stopio Brexit a chynnal trefniadau ymladd troseddu Ewrop sy'n cadw pawb 
ohonom yn ddiogel, gan gynnwys: Europol, y Warant Arestio Ewropeaidd a 
mynediad uniongyrchol i gronfeydd data heddluoedd a rennir. 

Lleihau Aildroseddu 

Dylai carchardai fod yn fannau ar gyfer adsefydlu: pan fydd pobl yn gadael carchar, 
dylent fod yn barod i ailintegreiddio i'r gymdeithas gyda gwaith a lle i fyw. Ond 
mae'r system garchardai mewn argyfwng ac nid yw'n cyflawni hyn: mae carchardai 
yn orlawn ac yn brin o staff, ac mae terfysgoedd, y defnydd o gyffuriau, 
hunanladdiad a thrais eithafol wedi dod yn llawer rhy gyffredin. Ers degawdau, 
mae llywodraethau Llafur a Cheidwadol wedi ailadrodd yr un polisiau 
aflwyddiannus, gan ysu i geisio ymddangos yn llym ar droseddu ond gan fethu 
darparu gwasanaethau'n briodol sy'n helpu pobl i greu bywydau yn rhydd o 
droseddu. Dim ond y Democratiaid Rhyddfrydol sydd â gweledigaeth argyfer 
gwneud i'r system gyfiawnder weithio. Yn hytrach na gwastraffu arian ar garcharu 
pobl ar ddedfrydau byr sy'n aneffeithiol, byddwn yn gwario ar y pethau sydd wir yn 
atal troseddu. Byddwn yn amddiffyn pobl rhag dod yn ddioddefwyr troseddau trwy 
ganolbwyntio aryr hyn sy'n effeithiol o ran atal aildroseddu. Byddwn yn: 


63 


• Trawsnewid carchardai i fod yn fannau ar gyfer adsefydlu ac adfer, trwy 
recriwtio 2,000 yn fwy o swyddogion carchardai ledled Cymru a Lloegr, a gwella 
darpariaeth hyfforddiant, addysg a chyfleoedd gwaith. 

• Lleihau nifer y bobl sydd yn y carchar yn ddiangen, trwy ddulliau sy'n cynnwys: 
cyflwyno rhagdybiaeth yn erbyn dedfrydau byr o garchar; rhoi'r gorau i 
ddedfrydau o garchar am feddiant cyffuriau at ddefnydd personol; a chynyddu'r 
defnydd o ddedfrydau cymunedol llym a chyfiawnder adferol lle bo hynny'n 
briodol. 

• Sefydlu Bwrdd Cyfiawnder i Fenywod a darparu hyfforddiant arbenigol i'r holl 
staff sydd mewn cysylltiad â menywod yn y system cyfiawndertroseddol. 

• Lleihau gorgynrychiolaeth pobl o gefndiroedd du ac Asiaidd a lleiafrifoedd 
ethnig ledled y system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys trwy: 

- Gofnodi data yn gyson ar ethnigrwydd ledled y system cyfiawnder troseddol a 
chyhoeddi data cyflawn i alluogi dadansoddi a chraffu. 

- Cyflwyno egwyddor o "esbonio neu ddiwygio": os nad yw'r system cyfiawnder 
troseddol yn gallu esbonio gwahaniaethau rhwng grwpiau ethnig, yna mae'n 
rhaid diwygio'rsystem er mwyn mynd i'r afael â hyn. 

- Hyrwyddo mwy o amrywiaeth yn y system cyfiawnder troseddol trwy sicrhau 
bod yr heddlu, y gwasanaeth carchardai a'r farnwriaeth yn mabwysiadu 
targedau uchelgeisiol ar gyfer gwella amrywiaeth o fewn eu gweithlu, a'i 
gwneud yn ofynnol i gyflwyno adroddiadau rheolaidd ar gynnydd i'r senedd. 

• Sicrhau cyllid priodol ar gyfer goruchwylio troseddwyr yn y gymuned a gwella'r 
gwasanaeth, gyda llawer mwy o gydgysylltu rhwngy gwasanaeth carchardai, 
darparwyr gwasanaethau prawf, y sectorau gwirfoddol a phreifat ac 
awdurdodau lleol, gan sicrhau arbedion wrth leihau costau uchel aildroseddu. 

• Sicrhau bod pob person sy'n gadael carcharyn cael eu rhyddhau aradeg 
briodol a bod ganddynt lety addas, cyfrif banc a swydd neu hyfforddiant wedi'i 
drefnu, a'u bod wedi'u cofrestru gyda meddyg teulu lleol. 

• Gwella cefnogaeth a thriniaeth iechyd meddwl o fewn y system cyfiawnder 
troseddol a sicrhau parhad gofal iechyd meddwl a thriniaeth ar gyfer caethiwed 
i sylweddau yn y carchar ac yn y gymuned. 

• Diwygio rheolau datgelu cofnodion troseddol fel nad oes rhaid i bobl ddatgan 
hen euogfarnau a mân euogfarnau amherthnasol, a dileu cwestiynau am 
euogfarnau troseddol o ffurflenni cais cychwynnol ar gyfer pob swydd yn y 
sector cyhoeddus. 


64 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 



Ein Cynllun ar gyfer 
Rhyddid, Hawliau a 
Chydraddoldeb 

Dylai pobl allu byw eu bywydau yn rhydd rhag unrhyw wahaniaethu neu ymyrraeth 
a heb ofni unrhyw darfu ar eu hawliau mwyaf sylfaenol. Ond nid dyma'r realiti yn y 
DU heddiw. Mae'r amgylchedd gelyniaethus wedi sathru'n annerbyniol ar hawliau 
pobl ac mae pobl yn parhau i ddioddef gwahaniaethu yn eu herbyn ar sail eu 
rhywedd, eu hil, eu hoedran, eu rhywioldeb, eu hunaniaeth o ran rhywedd, eu 
crefydd neu eu hanabledd. Mae anghydraddoldebau yn rhemp - mae plant o 
aelwydydd Du yn fwy tebygol o fod mewn tlodi parhaus, ac mae troseddau casineb 
a thrais yn erbyn menywod a merched yn llawer rhy gyffredin. 

Mae'r Ceidwadwyr a Llafur wedi methu'n llwyr â gwrthsefyll casineb, ac wedi methu 
brwydro yn erbyn anghydraddoldebau sydd wedi hen ymwreiddio. Mae'r 
Ceidwadwyr wedi bod yn ddidrugaredd o elyniaethus yn eu rhethreg a'u polisi 
mewn perthynas ag ymfudo ac wedi methu cymryd honiadau o Islamoffobia o 
fewn eu plaid o ddifrif; maejeremy Corbyn wedi methu â mynd i'r afael â gwrth- 
Semitiaeth sefydliadol yn y Blaid Lafur. Ers degawdau, mae'r ddwy blaid wedi gweld 
rhyddid sifil fel anghyfleustra a saif yn ffordd blaenoriaethau eraill, sydd wedi 
arwain at ymosodiadau ar hawliau unigolion, a gwyliadwriaeth ar ddinasyddion sy'n 
mynd y tu hwnt i'r gyfraith. 

Mae ein cynllun ni'n gweld cymdeithas rydd lle mae hawliau a rhyddid pob person 
yn cael eu gwarchod a lle mae cyfraniad ymfudwyr i'n cymdeithasyn cael ei 
ddathlu. Mae'n gynllun ar gyfer byd lle mae hawliau pawb yn cael eu parchu a lle 
mae cymdeithas yn deg ac yn amrywiol; cynllun sy'n galluogi pawb i gyd-dynnu a 
bywfel pwyyrydyn nhw, yn rhydd rhag wahaniaethu neu ymyrraeth gan y 
wladwriaeth; cynllun sy'n golygu bod y sawl sy'n dewis dod i'r DU i weithio, i astudio 
neu i ymuno â'u teuluoedd yn cael eu croesawu am y sgiliau a'r cyfraniadau a ddaw 
yn eu sgil; cynllun lle mae undod teuluol yn cael ei amddiffyn, a rheolaeth y gyfraith 
yn cael ei barchu. 

Ein blaenoriaethau yn y senedd nesaf fydd: 

• Sefyll dros hawliau dynol trwy hyrwyddo'r Ddeddf Hawliau Dynol a'r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. 


65 







0 

• Rhoi trefn ar y system fewnfudo sydd wedi methu trwy gael gwared ar 
amgylchedd gelyniaethus y Ceidwadwyr, rhoi diwedd ar gadw amhenodol 
a chymryd pwerau oddi wrth y Swyddfa Gartref. 

• Rhoi'r hawl i geiswyr lloches weithio, dri mis ar ôl iddynt wneud cais, ac 
ailsefydlu yn y DU 10,000 o blant ar eu pen eu hunain sy'n ffoaduriaid dros 
y deng mlynedd nesaf. 

Diogelu Rhyddid Sifil 

Mae ein hawliau a'n rhyddid o dan fygythiad. Mae Llafur a'r Ceidwadwyr yn 
pleidleisio'n gyson dros ddeddfau newydd sy'n cwtogi ar ryddid sifil ac mae'r 
Ceidwadwyryn bygwth drosodd a throsodd y Ddeddf Hawliau Dynol sy'n diogelu 
ein rhyddid fel unigolion. Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn creu cymdeithas lle 
mae hawliau a rhyddid yn cael eu gwarchod a lle na fydd preifatrwydd unrhyw un 
yn cael ei darfu gan offerynnau busneslyd y wladwriaeth. Byddwn yn: 

• Amddiffyn y Ddeddf Hawliau Dynol, yn gwrthsefyll unrhyw ymgais i dynnu'n ôl o'r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol ac yn gwrthwynebu unrhyw ddeddfau 
sy'n erydu rhyddid sifil yn ddiangen. 

• Sefydlu hawl newydd i gymorth cyfreithiol fforddiadwy, rhesymol; a buddsoddi 
£500 miliwn ar adfer Cymorth Cyfreithiol, gan wneud y system yn symlach ac yn 
fwy hael. 

• Rhoi diwedd arswmp-grynhoi data cyfathrebu a chofnodion cysylltiadau 
rhyngrwyd. 

• Cyflwyno Cod Moeseg Lovelace i lywodraethu'r defnydd o ddata personol a 
deallusrwydd artiffisial er mwyn sicrhau y bydd hyn yn ddiduedd, yn dryloyw ac 
yn gywir, ac yn parchu preifatrwydd. 

• Rhoi diwedd ar unwaith ar y defnydd o wyliadwriaeth adnabyddiaeth wyneb gan 
yr heddlu. 

• Cyflwyno'r hawl i ysgariad heb fai. 

• Ymestyn hawliau cyfreithiol cyfyngedig i barau sy'n cyd-fyw, er enghraifft, er 
mwyn rhoi mwy o ddiogelwch iddynt pe baent yn gwahanu, neu pe bai partner 
yn marw. 

• Cyflawni cyflwyno priodasau cyfartal, trwy: 

- Ddileu feto gan briod. 

- Caniatáu i'r priodasau hynny a ddiddymwyd oherwydd y broses Cydnabod 
Rhywedd yn unig gael eu hadferyn ôl-weithredol. 


67 


- Galluogi Eglwys Loegr a'r Eglwys yng Nghymru i gynnal priodasau o'r un rhyw. 

Cyflwyno cydnabyddiaeth gyfreithiol o briodasau dyneiddiol. 

Mynnu Cydraddoldeb 

Dylai pobl allu byw eu bywydau heb ofni unrhyw wahaniaethu. Fodd bynnag, mae 

troseddau casineb ar gynnydd ac mae gormod o grwpiau o bobl nad ydynt yn 

teimlo'n ddiogel mwyach. Credwn fod angen i'r llywodraeth chwarae rhan 

weithredol o ran cosbi gwahaniaethu a sicrhau nad yw'n digwydd yn y lle cyntaf. 

Byddwn yn: 

• Mynd i'r afael â'r cynnydd mewn troseddau casineb trwy eu gwneud yn 
droseddau gwaethygedig, a rhoi'r adnoddau a'r hyfforddiant angenrheidiol i'r 
sawl sy'n gorfodi'r gyfraith ar gyfer adnabod ac atal troseddau o'r fath, a 
chondemnio rhethreg ymfflamychol - gan gynnwys gwrth-Semitiaeth ac 
Islamoffobia - gan bobl sydd â llwyfannau cyhoeddus. 

• Darparu cyllid ar gyfer camau diogelwch amddifíynnol ar gyfer addoldai, 
ysgolion a chanolfannau cymunedol sy'n agored i droseddau casineb ac 
ymosodiadau terfysgol. 

• Diwygio'r Ddeddf Cydnabod Rhywedd yn llwyr gan ddileu'r gofyniad am 
adroddiadau meddygol, cael gwared ary ffi a chydnabod hunaniaethau 
rhywedd anneuaidd. 

• Cyflwyno opsiwn rhywedd 'X' ar basbortau ac ymestyn cyfraith cydraddoldeb i 
gynnwys hunaniaeth o ran rhywedd a mynegiant rhywedd. 

• Sicrhau data poblogaeth cywir o ran cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran 
rhywedd trwy gynnwys cwestiwn ar statws pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a 
thrawsrywiol+ yng Nghyfrifiad 2021. 

• Gwella hygyrchedd i fannau cyhoeddus a thrafnidiaeth gyhoeddus trwy wneud 
mwy o orsafoedd yn hygyrch i gadeiriau olwyn, gwella'rfframwaith 
deddfwriaethol sy'n llywodraethu bathodynnau glas, sefydlu safon feincnodi ar 
gyfer dinasoedd hygyrch, a gwahardd gwahaniaethu gan gerbydau hurio preifat 
a thacsis. 

• Cyflwyno Deddf laith Arwyddion Prydain i roi cydnabyddiaeth gyfreithiol lawn i 
laith Arwyddion Prydain. 

• Rhoi diwedd ar dlodi mislif trwy gael gwared arTAW ar eitemau ar gyfer y mislif 
a'u darparu am ddim mewn ysgolion, ysbytai, hostelau, llochesi, llyfrgelloedd, 


68 . Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 



canolfannau hamdden, stadia, meddygfeydd, banciau bwyd, colegau a 
phrifysgolion. 

• Rhoi diwedd aryr hyn a elwiryn 'Dreth Binc', gan waredu'r bwlch rhwngy 
rhywiau o ran prisiau. 

• Gwahardd gwahaniaethu ar sail cast. 

Hyrwyddo Amrywiaeth 

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu y dylid cynrychioli'r amrywiaeth sy'n 
bodoli yn y DU o fewn bywyd cyhoeddus a bywyd gwaith. Mae hynny'n golygu y 
dylai menywod, grwpiau lleiafrifol ethnig, pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a 
thrawsrywiol+, a phobl anabl gael eu cynrychioli'n briodol a'u talu'n deg. Ond mae 
rhagfarnau dwfn - a diarwybod, fel rheol - yn golygu bod gormod o weithleoedd yn 
brin o amrywiaeth ac mae anghydraddoldebau'n parhau wedi'u hymwreiddio. 
Byddwn yn mynd i'r afael â rhagfarnau sefydliadol, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac 
yn dwyn pŵer i gyfrif trwy arddel gwerthoedd o fod yn agored, yn dryloyw ac yn 
atebol. Byddwn yn: 

• Cynyddu absenoldeb tadolaeth statudol o'r pythefnos presennol hyd at chwe 
wythnos a sicrhau bod absenoldeb rhieni yn hawl o'r diwrnod cyntaf, a byddwn 
yn mynd i'r afael ag anghydraddoldebau parhaus sy'n wynebu parau o'r un 
rhyw. 

• Ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau gyhoeddi polisiau absenoldeb rhieni a thâl 
rhieni. 

• Parhau â'rymgyrch dros amrywiaeth mewn arweinyddiaeth fusnes, gan wthio 
am benodi menywod i isafswm o 40 y cant o'r lleoedd ar fyrddau cwmniau FTSE 
350 a gweithredu argymhellion adolygiad Parker i gynyddu cynrychiolaeth gan 
leiafrifoedd ethnig. 

• Ymestyn y Ddeddf Cydraddoldeb i fod yn berthnasol i bob cwmni mawr sydd â 
mwy na 250 o weithwyr, gan ei gwneud yn ofynnol iddynt fonitro a chyhoeddi 
data ar rywedd, pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, a phobl lesbiaidd, 
hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol+ o ran lefelau cyflogaeth a bylchau cyflog. 

• Ymestyn y defnydd o brosesau recriwtio dienw yn y sector cyhoeddus ac annog 
eu defnydd yn y sector preifat. 

• Gwella amrywiaeth mewn penodiadau cyhoeddus yn y DU trwy osod targedau 
uchelgeisiol sy'n mynd y tu hwnt i dargedau ar gyfer y sector preifat, ac sy'n 
gofyn am adrodd yn erbyn cynnydd gydag esboniadau pan na chyrhaeddir 


69 


targedau. 

• Datblygu pecyn cymorth hyfforddiant cynhwysfawrsydd am ddim yn ymwneud 
â rhagfarn ddiarwybod a gwneud darpariaeth hyfforddiant ar ragfarn 
ddiarwybod i bob aelod staff yn amod ar gyfer derbyn arian cyhoeddus yn y DU. 

• Datblygu cynllun ledled Llywodraeth y DU i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau 
sy'n effeithio ar bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, ac adolygu cyllid y 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i sicrhau ei fod yn ddigonol. 

System Fewnfudo Dosturiol ac Effeithiol 

Mae angen dirfawr i ddiwygio system fewnfudo Prydain. Mae amgylchedd 
gelyniaethus y Ceidwadwyr wedi arwain at darfu ar hawliau llawer gormod o bobl 
ddiniwed - yn fwyaf arbennig, cenhedlaeth Windrush. Nid yw'r GIG yn gallu 
recriwtio'r meddygon a'r nyrsys sydd eu hangen arno; mae teuluoedd yn cael eu 
gwahanu gan ofynion annheg a chymhleth o ran fisâu; mae pobl yn cael eu cadw 
am gyfnodau amhenodol, mewn amodau annynol ac ar draul cost uchel. Mae 
degawdau o anghymhwystra, creulondeb a rhethreg elyniaethus gan 
Ysgrifenyddion Cartref Llafur a Cheidwadol wedi chwalu hyder yn y system. Y 
Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig blaid sydd â chynllun ar gyfer system ymfudo 
deg sy'n gweithio i bawb. Dyma gynllun i sicrhau bod ymfudwyr sy'n dod i'r DU yn 
cael eu croesawu am y sgiliau a'r cyfraniad a ddaw yn eu sgil, gan sicrhau ar yr un 
pryd y gall pawb fod yn hyderus bod y system fewnfudo yn gweithredu fel y dylai. 
Byddwn yn: 

• Stopio Brexit ac arbed rhyddid i symud yr UE. 

• Cael gwared ar amgylchedd gelyniaethus y Ceidwadwyr. 

• Buddsoddi mewn swyddogion, hyfforddiant a thechnoleg i atal mynediad 
anghyfreithlon arffiniau Prydain, cynorthwyo ceiswyr lloches a brwydro yn 
erbyn masnachu a smyglo pobl, arfau, cyffuriau a bywyd gwyllt. 

• Gwneud cadw mewnfudwyr yn ddewis olaf llwyr, a chyflwyno terfyn amser o 28 
diwrnod ar gadw mewnfudwyr, a chau saith o'r naw canolfan gadw sydd yn y 
DU. 

• Sefydlu wal dân i atal asiantaethau cyhoeddus rhag rhannu gwybodaeth 
bersonol â'r Swyddfa Gartref at ddibenion gorfodaeth mewnfudo a diddymu'r 
eithriad mewnfudo yn y Ddeddf Diogelu Data. 

• Symud llunio polisi ar drwyddedau gwaith a fisâu myfyrwyr allan o'r Swyddfa 
Gartref ac i'r Adran Busnes a'r Adran Addysg yn y drefn honno, a sefydlu 


70 S Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


0 

asiantaeth anwleidyddol newydd ag agwedd hyd braich i ymgymryd â phrosesu 
ceisiadau. 

• Amnewid fìsâu gwaith Haen 2 am system fwy hyblyg sy'n seiliedig ar deilyngdod. 

• Cyflwyno rhaglen 'Training up Britain' i wneud y gorau o sgiliau ymfudwyr. 

• Creu fisa dwy flynedd newydd fel y gall myfyrwyr weithio ar ôl graddio. 

• Gostwng y ffi ar gyfer cofrestru plentyn fel dinesydd Prydeinig o £1,012 i gost 
gweinyddu. 

• Diddymu'r gofyniad lleiafswm incwm mympwyol a chymhleth argyferfisâu priod 
a phartner. 

• Hepgor ffioedd ar gyfer ceisiadau am ganiatâd amhenodol i aros i aelodau'r 
Lluoedd Arfog ar ôl eu rhyddhau, a'u teuluoedd. 

• Galluogi pobl a ddaeth yma fel plant i wneud cais am statws preswylydd. 

Urddas ar gyfer Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches 

Rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu pobl sydd wedi'u gorfodi i ffoi 
o'u cartrefi rhag rhyfel ac erledigaeth. Mae gan y DU hanes balch o ddarparu 
noddfa argyfery sawl sydd mewn angen, ond mae llywodraethau Llafura 
Cheidwadol wedi cyflwyno system lem sy'n methu parchu urddas pobl. Mae 
miloedd o geiswyr lloches yn cael eu gorfodi i aros am fisoedd lawer am 
benderfyniad, yn methu gweithio, na rhentu cartref na chynnal eu teuluoedd. 
Gwrthodir lloches ar gam i ormod o bobl, gyda 40 y cant o wrthodiadau yn cael eu 
gwrthdroi ar apêl. Y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig blaid sy'n gallu gwneud i'r 
system weithio'n deg i geiswyr noddfa. Byddwn yn: 

• Rhoi'r hawl i geiswyr lloches weithio, dri mis ar ôl iddynt wneud cais, gan eu 
galluogi i weithio mewn unrhyw rôl fel y gallant gynnal eu hunain, ac integreiddio 
i'w cymunedau a chyfrannu trwy drethi. 

• Darparu llwybrau diogel a chyfreithiol i noddfa yn y DU trwy ailsefydlu 10,000 o 
ffoaduriaid sy'n agored i niwed bob blwyddyn a 10,000 pellach o blant ar eu pen 
eu hunain sy'n ffoaduriaid, a ddaw o fannau eraill yn Ewrop, dros y deng 
mlynedd nesaf, ac yn ogystal, ehangu hawliau aduno teuluol. 

• Cynnig lloches i bobl sy'n ffoi rhag risg o drais oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol 
neu eu hunaniaeth o ran rhywedd, rhoi diwedd ar y diwylliant o anghrediniaeth 
yn achos ceiswyr lloches sy'n bobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol+, 
a pheidio byth â gwrthod ymgeiswyr sy'n bobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a 
thrawsrywiol+ ar y sail y gallent beidio â thynnu sylw at eu hunain. 

• Symud llunio polisi ar loches o'rSwyddfa Gartref i'r Adran Datblygu Rhyngwladol 


71 


a sefydlu uned bwrpasol i wella cyflymder ac ansawdd y broses gwneud 
penderfyniadau. 

• Darparu gwersi Saesneg sylfaenol am ddim i ffoaduriaid a cheiswyr lloches a 
chael gwared ar y rheol 16 awr yr wythnos mewn perthynas â chymorth 
ariannol i'r sawl sy'n methu gweithio oherwydd Saesneg annigonol. 

• Cynyddu'r 'cyfnod symud ymlaen' ar gyfer ffoaduriaid o 28 diwrnod i 60 diwrnod. 


72 ỳ Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 



Ein Cynllun ar gyfer 
Gwleidyddiaeth Well 

Dylai pawb, ble bynnag y maen nhw'n byw, gael cyfle priodol i ddylanwadu ar y 
penderfyniadau sy'n effeithio arnynt. Ond ar hyn o bryd, mae gwleidyddiaeth 
Prydain ymhell o gyflawni hyn ar gyfer pobl. Mae gormod yn colli eu llais a'u 
pleidlais oherwydd twyll. I rai pobl, mae hynny'n digwydd oherwydd eu bod yn byw 
mewn etholaeth lle maen nhw'n teimlo nad oes unrhyw wahaniaeth dros bwy 
maen nhw'n pleidleisio - bydd yr un blaid yn cael ei hethol bob tro. I bobl ifanc, 
dinasyddion yr UE a llawer o bobl Brydeinig sy'n byw dramor, mae hyn yn digwydd 
oherwydd nid oes hawl ganddynt i bleidleisio mewn etholiadau argyferysenedd. 
Mae methiant system ddemocrataidd y DU i adlewyrchu amrywiaeth barn y 
cyhoedd yn y senedd wedi chwarae rhan fawr mewn creu'r argyfwng gwleidyddol 
presennol - ac mae datrys hyn yn fater o frys. 

Nid oes gan Lafur na'r Ceidwadwyr unrhyw ddiddordeb mewn newid ein system 
doredig, oherwydd mae'n gweithio i'w cadw mewn grym. Maent wedi'u gyrru i'r 
eithafion ac mae eu harweinwyr yn ceisio ennill pŵer trwy fod ychydig yn fwy 
derbyniol na'r dewis arall - ond mae'r DU yn haeddu gwell na dewis y lleiaf o ddau 
ddrygioni. 

Mae gan y Democratiaid Rhyddfrydol gynllun i drawsnewid ein system wleidyddol 
yn ei hanfod fel ei bod yn gweithio o blaid democratiaeth fodern. Cynllun a fydd yn 
adfer ein gwleidyddiaeth doredig fel y gallwn fwrw ymlaen â chreu cymdeithas 
decach sy'n diogelu ein planed. 

Ein blaenoriaethau yn y senedd nesaf fydd: 

• Rhoi llais i bobl trwy system bleidleisio deg fel bod pleidlais pawb yn cyfrif 
yn gyfartal, a galluogi pobl i bleidleisio yn yr etholiad neu'r refferendwm 
cyntaf ar ôl iddynt ddod yn 16 oed, a rhoi pleidleisiau i holl ddinasyddion 
Prydain sy'n byw dramor ac i ddinasyddion yr UE sydd wedi sefydlu eu 
cartref hirdymor yn y DU 

• Cychwyn ar ailddosbarthu pŵer mewn modd radical, i ffwrdd o San 
Steffan ac i'r cenhedloedd, rhanbarthau ac awdurdodau lleol, gan roi pŵer 
i gymunedau ddwyn gwasanaethau lleol i gyfrif a phenderfynu sut mae eu 


73 


trethi'n cael eu codi a'u gwario. 

• Cyflwyno cyfansoddiad ysgrifenedig ar gyfer y Deyrnas Unedig ffederal. 

Pleidleisio Teg 

Nid yw'r system bleidleisio bresennol ar gyfer Senedd y DU yn gweithio. Mae 
lleisiau gormod o bobl yn mynd heb eu clywed. Y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r 
unig blaid sy'n sylweddoli bod y system wedi'i thorri a byddant yn ei newid fel ei 
bod yn gweithio ar gyfer y dyfodol: ni fydd Llafur na'r Ceidwadwyr yn newid y 
system sydd bob amser wedi cadarnhau eu safle breintiedig. Rydym yn deall bod 
angen diwygio gwleidyddiaeth Prydain i'w gwneud yn fwy cynrychioliadol ac i 
rymuso dinasyddion. Byddwn yn: 

• Rhoi diwedd ar bleidleisiau a gaiff eu gwastraffu, wrth gyflwyno cynrychiolaeth 
gyfrannol trwy'r Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy ar gyfer ethol Aelodau 
Seneddol. 

• Rhoi'r hawl i bobl ifanc 16 oed a 17 oed bleidleisio mewn etholiadau a 
refferenda. 

• Ymestyn yr hawl i chwarae rhan lawn mewn bywyd dinesig, gan gynnwys yr hawl 
i sefyll am swydd neu bleidleisio yn refferenda'r DU ac Etholiadau Lleol a 
Chyffredinol, i holl ddinasyddion yr UE sydd wedi byw yn y DU ers pum mlynedd 
neu fwy. 

• Cyflwyno gofyniad cyfreithiol i awdurdodau lleol wneud llawer mwy o ymdrech i 
hysbysu dinasyddion am y camau y mae'n rhaid iddynt eu cymryd er mwyn cael 
eu cofrestru'n llwyddiannus, ac yn benodol, hysbysu ymhlith grwpiau sydd heb 
gynrychiolaeth ddigonol; a sicrhau bod gan y DU system awtomatig o 
gynhwysiant ar gyfer etholiadau. 

• Galluogi holl ddinasyddion y DU sy'n byw dramor i bleidleisio ar gyfer ASau 
mewn etholaethau tramor ar wahân, ac i gymryd rhan yn refferenda'r DU. 

• Rhoi'r gorau i'r cynlluniau i'w gwneud yn ofynnol i bleidleiswyr ddod â phrawf 
adnabod gyda nhw ar gyfer pleidleisio. 

• Diwygio Tŷ'r Arglwyddi gyda mandad democrataidd priodol. 

• Galluogi'r Senedd, yn hytrach na'r Frenhines yn y Cyfrin Gyngor, i gymeradwyo 
pryd fydd y senedd yn cael ei gohirio, ac am ba hyd. 

• Sicrhau bod yn rhaid i Brif Weinidog newydd, a'u rhaglen lywodraethu, ennill 
pleidlais o hyder gan ASau. 

• Cymryd agwedd o ddim goddefgarwch tuag at aflonyddu a bwlio yn San Steffan 

74 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


0 

a deddfu i rymuso etholwyr i adalw ASau sy'n cyflawni aflonyddu rhywiol. 

• Deddfwriaeth i ganiatáu rhestrau byr ar gyfer pobl dduon ac Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig, a phobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol+, yn unig 

• Dod ag Adran 106 Deddf Cydraddoldeb 2010 i rym, a'i gwneud yn ofynnol i 
bleidiau gwleidyddol gyhoeddi data am amrywiaeth ymgeiswyr. 

Dadl Gyhoeddus o Ansawdd Uchel 

Dylai democratiaeth sy'n gweithredu'n dda fod â dadl gyhoeddus o ansawdd uchel: 
lle mae dinasyddion yn cael eu cefnogi, eu haddysgu a'u grymuso i wahaniaethu 
rhwng ffeithiau a chelwydd; lle mae amgylchedd o agweddau gwahanol yn y 
cyfryngau ac mae gan newyddiadurwyryr adnoddau sydd eu hangen arnynt i 
ddod o hyd i'r gwir ac i ddwyn y pwerus i gyfrif; lle gwarchodir cwrteisi mewn 
trafodaethau cyhoeddus; lle mae gweithdrefnau a rheolau etholiadol yn cael eu 
cynnal yn gadarn ac yn brydlon. Fodd bynnag, mae bygythiad yn bodoli i'r sylfeini 
hyn sy'n perthyn i'n ffordd ddemocrataidd o fyw. Y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r 
unig blaid sy'n ddigon blaengar i wneud yr hyn sydd ei angen er mwyn meithrin 
dadl gyhoeddus o ansawdd uchel. Byddwn yn: 

• Mandadu darpariaeth dadleuon ar y teledu ymhlith arweinwyr pleidiau mewn 
etholiadau cyffredinol, yn seiliedig ar reolau a lunnir gan Ofcom. 

• Cyflwyno rheoleiddiwr sy'n cydymffurfio â Leveson i fod â goruchwyliaeth dros 
breifatrwydd ac ansawdd, amrywiaeth a dewis, yn y cyfryngau print ac ar-lein, a 
bwrwymlaen â Rhan Dau Ymchwiliad Leveson. 

• Cymryd arian mawr allan o wleidyddiaeth trwy roi terfyn ar roddion i bleidiau 
gwleidyddol a chyflwyno diwygiadau ehangach i gyllid pleidiau yn unol ag 
adroddiad 2011 y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus. 

• Sefydlu cynulliadau dinasyddion i sicrhau bod y cyhoedd yn chwarae rhan lawn 
yn y broses o ddod o hyd i ddatrysiadau i'r heriau mwyaf sy'n ein hwynebu, 
megis mynd i'r afael â'r argyfwng ar yr hinsawdd a'r defnydd o ddeallusrwydd 
artiffisial ac algorithmau gan y wladwriaeth. 

• Disgwyl i'r BBC ddarparu newyddion a gwybodaeth ddiduedd, ac i gymryd rhan 
flaenllaw mewn gwella llythrennedd o ran y cyfryngau ac addysgu pob 
cenhedlaeth wrth fynd i'r afael ag effeithiau newyddion ffug. 

• Cryfhau ac ehangu'r gofrestr lobío a gwahardd ASau rhag derbyn gwaith lobio â 
thâl. 

• Gweithio tuag at dryloywder radical amser real ar gyfer hysbysebu gwleidyddol, 


75 


rhoddion a gwariant, gan gynnwys cronfa ddata gyhoeddus y gellir ei chwilio'n 
hawdd argyferyr holl hysbysebion gwleidyddol ar-lein. 

• Sicrhau bod algorithmau a ddefnyddir gan gwmníau data ar gael i'w harchwilio'n 
fanwl gan reoleiddwyr sy'n gweithredu ar ran llywodraethau a etholir yn 
ddemocrataidd, ynghyd â mynediad rheoleiddwyr i'r rhaglenwyr sy'n gyfrifol am 
eu dylunio a'u gweithredu. 

• Adolygu'r angen am unrhyw ddeddfwriaeth diogelu etholiadau sydd ei hangen i 
ymateb i heriau sy'n dod i'r amlwg yn oes y rhyngrwyd, megis ymyrraeth gan 
wledydd tramor mewn etholiadau. 

Pŵer i'r Cenhedloedd a Rhanbarthau 

Y bobl sy'n deall orau beth sydd ei angen ar genhedloedd a rhanbarthau'r DU yw'r 
sawl sy'n bywynddynt. Fodd bynnag, mae gan y llywodraeth Geidwadol hanes 
ofnadwy o ran diwallu anghenion y DU y tu allan i'w pherfeddwlad yn ne Lloegr - 
mae hyn yn fwyaf eglur yn y ffordd y mae'r llywodraeth Geidwadol wedi cau 
lleisiau'r cenhedloedd allan o drafodaethau Brexit. 

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol eisiau ymreolaeth ar gyfer pob un o'r 
cenhedloedd mewn Teyrnas Unedig gref, ffederal ac unedig. Mae gennym hanes 
balch o arwain y ffordd ar roi mwy o bwerau i Gymru a'r Alban. Ni fyddwn yn 
caniatáu i Brexit wyrdroi datganoli a byddwn yn gwrthwynebu ymdrechion i 
ddefnyddio Brexit i fynd yn ôl i'r gorffennol pan oedd pwerau'n cael eu celcio yn 
San Steffan. Byddwn yn hyrwyddo dyfodol ffederal i'r DU. 

Bydd ein cynlluniau argyfer cyfansoddiad ysgrifenedig, ffederal yn cynnwys 
Senedd barhaol yng Nghymru a Senedd barhaol yn yr Alban, a byddwn yn cymryd 
camau ymarferol i sicrhau bod gan Gymru a'r Alban leisiau cryfyn nyfodol teulu'r 
cenhedloedd. Byddwn yn: 

• Ymestyn cyfranogiad Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban yn natblygiad 
fframweithiau polisi ledled y DU. 

• Cynnwys adrannau iechyd ac addysg llywodraethau Cymru a'r Alban yn benodol 
wrth lunio polisiau'r DU ar gyffuriau a fisâu myfyrwyr. 

• Creu Cydgyngor y Cenhedloedd ar yr Hinsawdd i gydgysylltu camau i fynd i'r 
afael â'r argyfwng ar yr hinsawdd. 

• Gwella gwaith gweinidogol ar y cyd ar bolisíau trawsbynciol newydd, megis 

76 . Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 



strategaeth ddiwydiannol y DU. 

• Sefydlu proses ar gyfer datrys anghydfodau er mwyn mynd i'r afael â 
gwahaniaethau rhwng y gweinyddiaethau. 

Cymru 

Yn yr 20 mlynedd ers creu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, rydym wedi chwarae ein 
rhan â balchderyn nhaith ddatganoli Cymru: mae 20 mlynedd o ddatganoli wedi 
galluogi Cynulliad Cenedlaethol Cymru i aeddfedu i fod yn Senedd Cymru. Ond 
bellach, mae Brexit yn bygwth llawer o'r cynnydd hwn. Rydym yn cydnabod na fydd 
stopio Brexit a diogelu'r lefelau presennol o ddatganoli yn ddigon i greu'r Brydain 
ffederal sydd ei hangen ar Gymru er mwyn iddi gyflawni ei photensial. 

Byddwn yn cwblhau cam nesaf datganoli yng Nghymru trwy weithredu'r cynigion 
Silk sy'n weddill a lleihau'n sylweddol nifer y pwerau a gedwir yn ôl yn San Steffan. 
Yn ogystal â'r camau hyn, er mwyn sicrhau bod gan Gymru lais cryf yn y DU, 
byddwn yn: 

• Datganoli'r Doll Teithwyr Awyr er mwyn rhoi Cymru yn yr un sefyllfa deg â'r 
Alban a Gogledd Iwerddon, a rhoi Maes Awyr Caerdydd yn yr un sefyllfa deg â 
meysydd awyr rhanbarthol yn Lloegr. 

• Creu awdurdodaeth gyfreithiol benodol i Gymru er mwyn adlewyrchu'r 
gwahaniaethau cynyddol yn y gyfraith o ganlyniad i ddatganoli. 

• Datganoli pwerau dros gyfiawnder ieuenctid, gwasanaethau prawf, carchardai a 
phlismona er mwyn galluogi Cymru i greu dull effeithiol, rhyddfrydol, cymunedol 
o blismona a mynd i'r afael â throseddu. 

Credwn yn gryf fod Cymru ar ei hennill fel rhan o'r DU a'r UE. Mae'r ddwy undeb yn 
werth biliynau o bunnoedd i economi Cymru ac yn cefnogi degau o filoedd o 
swyddi. 

I Gymru, bydd Teyrnas Unedig ffederal yn golygu teulu gwirioneddol gyfartal o 
genhedloedd, gan sicrhau bod llais gan bob rhan o'r undeb hwn, a ategir gan 
ddatganoli gwirioneddol ac ystyrlon. Byddwn yn gweithio i greu Cymru sy'n gallu 
llunio ei thynged ei hun fel rhan o Deyrnas Unedig gref sy'n chwarae rhan flaenllaw 
o fewn yr UE. 


77 


Ariannu Datganoli 


Ers amser maith, bu gan genhedloedd y Deyrnas Unedig anghenion gwahanol o 
ran cyllid. Pan oedd y Democratiaid Rhyddfrydol yn rhan o lywodraeth y DU, 
cyflwynom estyniad sylweddol i bwerau ariannol cenhedloedd y DU, a byddwn yn 
datganoli pwerau ariannol pellach. Er mwyn sicrhau ariannu dibynadwy, byddwn 
yn cadw fformiwla Barnett er mwyn addasu dyraniadau gwariant ledled y DU. Bydd 
hyn yn diogelu cyllidebau'r cenhedloedd unigol rhag ergydion allanol. Fodd 
bynnag, rydym yn cydnabod canfyddiadau Comisiwn Eloltham bod y fformiwla 
bresennol yn tanariannu Cymru a byddwn yn comisiynu gwaith i ddiweddaru'r 
dadansoddiad hwn. Byddwn yn mynd i'r afael â'r anghydbwysedd trwy sicrhau ar 
unwaith bod llawr Barnett yn cael ei osod ar lefel sy'n adlewyrchu'r angen i Gymru 
gael ei hariannu'n deg, ac yn ystod oes y senedd, byddwn yn anelu at gynyddu 
grant bloc Cymru i lefel deg. 


78 : Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 



Ein Cynllun ar gyfer Byd 
Gwell 

Mae'r byd sydd ohoni yn teimlo'n fwyfwy ansefydlog ac anniogel. Mae 
cenedlaetholdeb ac awdurdodyddiaeth argynnydd mewn gwledydd ledled y byd. 
Mae'r Arlywydd Trump wedi gweithredu dro ar ôl tro i achosi ansefydlogrwydd, 
p'un a hynnytrwy gychwyn rhyfeloedd masnach neu gefnu ar gynghreiriaid 
Cwrdaidd yn Syria; mae Russia o dan Putin yn bygwth yn gyson y drefn ryngwladol 
sy'n seiliedig ar reolau; ac mae tensiynau'n parhau i godi ledled y byd - mae rhyfela 
creulon yn parhau yn Yemen, mae perthnasoedd ag Iran yn mynd yn fwyfwy 
anodd ac mae dinasyddion yn protestio yn erbyn eu harweinwyr mewn mannau 
fel Hong Kong, Pacistan a Chile. Dylai'r DU fod yn chwarae rhan flaenllaw fel rhan o 
glymblaid o wledydd democrataidd rhyddfrydol I ymateb i'r heriau hyn, ond mae 
Brexit eisoes wedi tanseilio ein gallu i ddylanwadu ar ddigwyddiadau yn y byd. 
Byddai'r Ceidwadwyr a Llafur fel ei gilydd yn dilyn dull cyfeiliornus sy'n edrych yn ôl 
i'r gorffennol mewn perthynas â materion tramor a fyddai'n tanseilio safle'r DU yn y 
byd ymhellach fyth. Mae'r Ceidwadwyr yn seilio eu cynlluniau ar orffennol 
dychmygol, yn ddall i realiti'r Ymerodraeth, ac mae Borisjohnson wedi dangos, yn 
ei sylwadau am Nazanin Zaghari-Radcliffe, na ellirymddiried ynddo i amddiffyn 
dinasyddion Prydain; yn yr un modd, ni ellir ymddiried yn arweinwyr Llafur, sydd ag 
obsesiwn gwrth-Orllewinol sy'n eu gwneud yn ymddiheurwyr parhaus dros 
lywodraeth gynyddol ymosodol Rwsia, i amddifíyn buddiannau'r DU. 

Dim ond y Democratiaid Rhyddfrydol sydd â chynllun i adnewyddu rhyddfrydiaeth 
ryngwladol ym Mhrydain a sicrhau bod y DU yn chwarae rhan weithredol mewn 
creu byd gwell. Dyma gynllun a fydd yn dymchwel waliau yn hytrach na'u 
hadeiladu; cynllun a fydd yn hyrwyddo gwerthoedd hawliau dynol, democratiaeth a 
chydraddoldeb; cynllun sy'n golygu gweithio trwy sefydliadau amlochrog fel yr UE, y 
Cenhedloedd Unedig, NATO, a Sefydliad Masnach y Byd, yn hytrach na'u tanseilio 
neu eu gadael yn gyfan gwbl. Trwy ymrwymo'n glir i'r sefydliadau amlochrog hyn, 
gallwn fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu gwledydd a gwireddu ein gwerthoedd yn 
rhyngwladol a dylanwadu ar ddigwyddiadau rhyngwladol er budd y DU. 

Ein blaenoriaethau yn y senedd nesaf fydd: 

• Amddiffyn cydweithredu rhyngwladol yn erbyn y llif cynyddol o 

genedlaetholdeb ac arwahanrwydd, gan gefnogi sefydliadau amlochrog 


79 


fel y Cenhedloedd Unedig a NATO, sydd o dan fygythiad cynyddol. 

• Gwario 0.7 y cant o'r Incwm Cenedlaethol Gros ar gymorth: gan leihau 
tlodi, amddiffyn hawliau dynol, diogelu'r amgylchedd ac atal gwrthdaro 
treisgar ledled y byd. 

• Cydweithredu â phartneriaid Ewropeaidd a byd-eang y DU i fynd i'r afael 
ag argyfyngau mewn perthynas â'r hinsawdd a'r amgylchedd. 

• Rheoli allforio arfau i wledydd sydd â hanes gwael o ran hawliau dynol, ac 
fel rhan o hyn, atal gwerthiant arfau i Sawdi Arabia. 

Byd Heddychlon 

Mae gan ryddfrydiaeth a chydweithrediad ran hanfodol i'w chwarae o ran sicrhau 
heddwch, hyrwyddo democratiaeth ac amddiffyn hawliau dynol ledled y byd. Ond 
mae'r drefn ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau, sydd wedi llywodraethu cysylltiadau 
rhyngwladol dros y 70 mlynedd diwethaf, o dan fygythiad. Y Democratiaid 
Rhyddfrydol yw'r unig blaid sy'n edrych ymlaen: nid oes gan y Ceidwadwyr na Llafur 
unrhyw weledigaeth argyhoeddiadol o rôl y DU yn y byd. Byddwn yn adeiladu ar 
hanes balch y DU o arweinyddiaeth ryngwladol trwy'r UE, y Cenhedloedd Unedig, 
NATO a'r Gymanwlad, trwy hyrwyddo gwerthoedd rhyddid a chyfle i bawb. Ni fu 
erioed yn bwysicach i'r DU weithio gyda chynghreiriaid fel hyrwyddwry neges hon. 
Byddwn yn: 

• Hyrwyddo'r drefn ryngwladol ryddfrydol sy'n seiliedig ar reolau, sy'n darparu 
sylfaen gref argyfergweithredu amlochrog i fynd i'r afael â phroblemau mwyafy 
byd. 

• Defnyddio pob agwedd ar bolisi'r llywodraeth - masnach, cymorth a 
diplomyddiaeth yn ogystal â chydweithredu milwrol - i gryfhau ymdrechion y DU 
i atal gwrthdaro treisgar. 

• Cynyddu cefnogaeth ariannol dramor ar gyfer argyfwng parhaus ffoaduriaid, 
gan ganolbwyntio ar wledydd sydd wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid. 

• Gweithio â phartneriaid Ewropeaidd i gyflwyno Deddf Magnitsky ar gyfer Ewrop 
a fyddai'n galluogi cosbau yn erbyn unigolion llygredig a'r sawl sy'n cam-drin 
hawliau dynol. 

• Gwella rheolaeth ar allforio arfau, gan gynnwys cyflwyno polisi o 'ragdybiaeth o 
wrthod' ar gyfer allforio arfau i wledydd a restrir fel Gwledydd â Blaenoriaeth o 
ran Hawliau Dynol yn adroddiad blynyddol ar hawliau dynol y Swyddfa Dramor a 
Chymanwlad. 


80 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 



Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu, er gwaethaf ymdrechion i atal 
gwrthdaro treisgar, bod ymyrraeth fìlwrol yn angenrheidiol ar adegau. Dim ond 
pan fydd achos cyfreithiol neu ddyngarol clir y dylai'r DU ymyrryd yn fìlwrol, gyda 
chymeradwyaeth pleidlais yn y senedd - a chan weithio trwy sefydliadau 
rhyngwladol, pryd bynnagy bo hynny'n bosibl. Byddwn yn annog deialog a 
chyfryngu er mwyn lleihau gwrthdaro rhwng ac o fewn gwledydd, gan weithio 
trwy'r Cenhedloedd Unedig ac asiantaethau eraill. I ymateb i argyfyngau presennol, 
byddwn yn: 

• Deddfu i sicrhau y ceir pleidlais seneddol cyn cymryd rhan mewn gweithredu 
milwrol, ond gan gadw ar yr un pryd y gallu i weithredu ar argyfyngau neu o dan 
rwymedigaeth cytuniad heb fod angen cymeradwyaeth seneddol. 

• Canolbwyntio arflaenoriaethau diplomyddol athrawiaeth Cyfrifoldeby 
Cenhedloedd Unedig i Ddiogelu a sefydlu profion newydd i sicrhau y ceir 
cefnogaeth ranbarthol, gobaith rhesymol o Iwyddiant diffiniedig, ac achos 
cyfreithiol a dyngarol cadarn dros unrhyw weithredu a wneir gan y DU. 

• Gweithio gyda phartneriaid rhyngwladol i fynd i'r afael ag eithafiaeth dreisgar, 
gan roi sylw arbennig i ddinasyddion y DU sydd wedi ymladd dramor ar ran 
sefydliadau terfysgol, a allai ddod yn ffynonellau gweithgarwch terfysgol 
sylweddol os byddantyn dychwelyd i Brydain. 

• Cydweithredu'n rhyngwladol mewn perthynas â Syria i sefydlogi'r rhanbarth a 
darparu cymorth dyngarol. 

• Gweithio gyda'r UE i adfywio cytundeb niwclear Iran. 

• Cydnabod gwladwriaeth annibynnol Palestina yn swyddogol, condemnio trais ar 
bob ochry gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina, a chefnogi hawl Israel i 
ddiogelwch. Rydym yn parhau i ymrwymo i setliad heddwch wedi'i negodi, sy'n 
cynnwys datrysiad dwy wladwriaeth. 

• Atal gwerthiant arfau o'r DU i Sawdi Arabia i ymateb i'r ffordd y mae'r wlad yn 
targedu sifiliaid yn gyson, gan dorri cyfraith ddyngarol ryngwladol, yn Yemen. 

• Hyrwyddo democratiaeth a sefydlogrwydd yn yr Wcráin a gwledydd cyfagos yn 
erbyn Rwsia sy'n gynyddol ymosodol, trwy weithio'n agos â'r UE a phartneriaid 
rhyngwladol i orfodi'r pwysau economaidd a gwleidyddol mwyaf posibl, a chadw 
at ein rhwymedigaethau yn ôl cytundeb NATO. 


Anrhydeddu ein dyletswydd gyfreithiol a moesol i bobl Hong «ongtrwy ailagory 
cynnig o Basbort Tramor Cenedlaethol Prydain, gan ymestyn y cynllun i roi'r hawl i 
aros i bob deiliad. 


81 


Amddiffyn Sicr yn yr 21ain Ganrif 


Mae'r Lluoedd Arfog yn chwarae rhan hanfodol mewn amddiffyn y genedl: dylai'r 
llywodraeth fod agymdeimlad dwfn o ddyletswydd i gefnogi personél a chyn-filwyr 
y gwasanaethau hyn yn briodol. Nid yw'r Ceidwadwyr na Llafur wedi dangos 
unrhyw ymrwymiad i hyn: mae'r llywodraeth Geidwadol yn benodol wedi lledaenu 
morâl isel cronig, a chamwario arian ar brosiectau gwag ac wedi methu recriwtio a 
chadw pobl â'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer rhyfela yn yr 21 ain ganrif. Y 
Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig blaid sy'n deall yr heriau newydd sy'n wynebu'r 
Lluoedd Arfog ac sydd wedi ymrwymo i'w cefnogi'n briodol. Byddwn yn: 

• Ymrwymo i'r egwyddor o hunanamddiffyn ar y cyd fel y'i nodir yng Nghytundeb 
Gogledd yr Iwerydd a gwario dau y cant o gynnyrch domestig gros ar amddiffyn 
yn unol ag argymhellion NATO: wrth i'r economi dyfu ar ôl i ni atal Brexit, bydd 
hyn yn golygu £3 biliwn ychwanegol dros gyfnod y senedd. 

• Cryfhau ein gwasanaethau arfog a mynd i'r afael â phrinder sgiliau hanfodol 
trwy recriwtio graddedigion STEM i fod yn beirianwyr yn y lluoedd arfog, gan 
ddarparu 'croeso euraid' o hyd at £10,000. 

• Hyrwyddo cytuniad rhyngwladol ar egwyddorion a therfynau'r defnydd o 
dechnoleg mewn rhyfela modern. Cydnabod bod rhyfela yn ehangu i'r byd 
seiber a buddsoddi yn ein gwasanaethau diogelwch a chudd-wybodaeth a 
gweithredu yn erbyn ymosodiadau seiber. 

• Cynnal y lefel isaf o ataliad niwclear, a mynd ar drywydd diarfogi niwclear 
amlochrog: parhau â rhaglen Dreadnought, sef cynllun sy'n seiliedig ar longau 
tanfor i ddisodli llongau tanfor Vanguard, ond gan brynu tair llong a symud i 
sefyllfa ymatebol o barodrwydd canolig a chynnal yr ataliad trwy fesurau megis 
patrymau patrolio anrhagweladwy ac afreolaidd. 

• Cefnogi Cyfamod y Lluoedd Arfog a gwaith parhaus i gefnogi iechyd meddwl 
cyn-filwyr. 

• Gwella ansawdd tai ar gyfer personél y gwasanaethau trwy ddod â'r 
Weinyddiaeth Amddiffyn yn unol â landlordiaid eraill, gan roi i denantiaid yr un 
hawliau cyfreithiol o ran atgyweirio a chynnal a chadw â thenantiaid preifat. 

Masnach, Cymorth a Buddsoddi 

Mae'r drefn ryngwladol ryddfrydol sy'n seiliedig ar reolau wedi creu heddwch a 
ffyniant: mae masnach wedi helpu miliynau i ddod allan o dlodi ac i fyw bywydau 


82 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


0 

hirach ac iachach. Ond mae'r system yn amherffaith a rhaid iddi wella er mwyn 
mynd i'r afael ag anghydraddoldebau byd-eang: mae anghydraddoldeb rhwng y 
rhywiau yn parhau i fod yn helaeth a bydd yr argyfwng aryr hinsawdd yn effeithio'n 
anghymesur ar y bobl a'r gwledydd tlotaf. Y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig 
blaid sydd â gweledigaeth ar gyfer y dyfodol yn seiliedig ar hyrwyddo 
rhyddfrydiaeth: mae'r Ceidwadwyryn fewnblyg ac yn genedlaetholgar ac wedi 
ymrwymo i adael yr UE, sef hyrwyddwr mwyaf y drefn ryddfrydol yn ein rhan ni o'r 
byd; mae Llafurjeremy Corbyn yn rhuthro i amddiffyn cyfundrefnau awdurdodaidd 
yn Venezuela ac Iran, a ddim yn gwneud unrhyw ymdrech i atal Brexit. Mae ein 
cynllun ar gyfer y dyfodol wedi'i adeiladu ar hyrwyddo gwerthoedd rhyddfrydol a 
rhyngwladol, ac atal tlodi a hyrwyddo Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd 
Unedig yn y DU a thramor. Byddwn yn: 

• Cadw at ein hymrwymiad cadarn i wario 0.7 y cant o'r Incwm Cenedlaethol Gros 
ar gymorth, gan flaenoriaethu datblygu sy'n helpu'r tlotaf ac sy'n cyd-fynd â'n 
hamcanion rhyngwladol strategol ar gydraddoldeb rhwng y rhywiau, y newid yn 
yr hinsawdd a'r amgylchedd, hawliau dynol, atal gwrthdaro a mynd i'r afael ag 
anghydraddoldeb. 

• Cynyddu cyfran y gyllideb gymorth sydd wedi'i hymrwymo i fynd i'r afael â'r 
newid yn yr hinsawdd a diraddio amgylcheddol: helpu gwledydd i liniaru effaith 
y newid yn yr hinsawdd ac argyfyngau amgylcheddol eraill a chefnogi ffoaduriaid 
a effeithir gan y newid yn yr hinsawdd. 

• Dilyn agenda dramor gyda chydraddoldeb rhwng y rhywiau yn ganolog iddi, gan 
ganolbwyntio ar: drawsnewid sefyllfa menywod trwy gynhwysiant economaidd, 
addysg a hyfforddiant; sicrhau nad yw bywydau menywod a merched yn cael eu 
hanwybyddu er budd cynghreiriau masnach neu ranbarthol; gweithio i ymestyn 
hawliau atgenhedlu a rhoi diwedd aranffurfio organau cenhedlu benywod; ac 
atal trais rhywiol mewn parthau gwrthdaro. 

• Diogelu, amddiffyn a hyrwyddo hawliau dynol i bawb, gan gynnwys unigolion 
lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol+ sy'n cael eu herlid ledled y byd, yn 
ogystal â phobl sy'n cael eu herlid oherwydd eu crefydd neu gred. 

• Datblygu strategaeth addysg fyd-eang i fynd i'r afael â'r argyfwng brys o 263 
miliwn o blant yn colli allan ar addysg. 

• Gweithio trwy gyrff rhyngwladol i reoleiddio cytuniadau masnach a buddsoddi 
rhyngwladol a chraffu'n well arnynt i sicrhau nad ydynt yn gwaethygu 
anghydraddoldebau nacyn tanseilio hawliau dynol neu allu gwledydd sy'n 
datblygu i reoleiddio effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol busnesau. 


83 


• Hyrwyddo mentrau gwrthlygredd byd-eang a sicrhau bod gan Diriogaethau 
Tramory DU a Phrydain gofrestrau sy'n agored i'r cyhoedd o berchnogaeth 
fuddiol cwmrííau sydd wedi'u cofrestru yn eu hawdurdodaethau. 

Hyrwyddo Hawliau Dynol a Chydraddoldeb Ledled y 
Byd 

Mae hawliau dynol yn fyd-eang. Dylid rhoi parch cyfartal i ryddid unigolion, ble 
bynnag y maent yn byw. Fodd bynnag, wrth i gyfundrefnau awdurdodaidd sathru 
ar ryddid barn a chred ac wrth i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol+ a 
phobl eraill barhau i ddioddef gwahaniaethu, mae hyn ymhell o fod yn wir. Y 
Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig blaid sy'n gallu adnewyddu rhyddfrydiaeth 
ryngwladol a brwydroyn erbyn gwahaniaethu: bydd Brexit y Ceidwadwyr yn golygu 
blaenoriaethu trefniadau masnach dros hawliau pobl ac nid oesgan Lafur unrhyw 
obaith o fynd i'r afael â gwahaniaethu dramor pan nad yw'n gallu cael gwared ar 
wrth-Semitiaeth o fewn y blaid ei hun hyd yn oed. Ni yw'r unig blaid sydd â chynllun 
credadwy i wella pŵer meddal y DU a'i ddefnyddio i hyrwyddo hawliau dynol a 
democratiaeth ledled y byd. Byddwn yn: 

• Ei gwneud yn ofynnol i gyrff anllywodraethol a sefydliadau sydd wedi'u cofrestru 
yn y DU, gan gynnwys y Lluoedd Arfog a chontractwyr amddiffyn, adrodd i'r 
llywodraeth ar bob achos o gam-drin a ddogfennir dramor - gan adolygu, 
lleihau, neu wrthod cyllid i sefydliadau sy'n torri'r rheolau hyn. 

• Sefydlu mecanwaith adrodd hawdd a phriodol ar gyfer cam-drin sy'n ei gwneud 
yn glir na fydd unrhyw wahaniaethu yn erbyn gohebwyr a chwythwyr chwiban 
am adrodd argamdriniaeth. 

• Cefnogi cyfryngau rhydd a rhyngrwyd agored a rhydd, gan hyrwyddo llif 
gwybodaeth yn rhydd. 

• Cefnogi menter bresennol y Cenhedloedd Unedig i amddiffyn newyddiadurwyr. 
Brwydro yn erbyn y sawl sy'n ymosod ar ohebwyr ar y rheng flaen, heb unrhyw 
gosb, trwy gyllido Rhaglen Ryngwladol UNESCO argyfer Datblygu Cyfathrebu. 

• Gweithio i ddileu'r gosb marwolaeth ledled y byd a chael gwared ar bŵer 
gweinidogion i ganiatáu cymorth ar ffurf diogelwch a chyfiawnder mewn 
achosion a allai arwain at ddefnyddio cosb o'r fath. 

• Gweithio i roi diwedd ar y defnydd o artaith ledled y byd a chynnal ymchwiliad 
llawn i rôl Llywodraeth y DU mewn artaith a throsglwyddo all-gyfreithiol. 

• Datblygu cynigion gyda'r BBC ar gyfer buddsoddi i ddatblygu Gwasanaeth y Byd 


84 Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 


0 

i gyrraedd mwy o bobl ledled y byd â newyddion annibynnol y gellir ymddiried 
ynddo a pharhau i gefnogi Monitro gan y BBC a'r Cyngor Prydeinig. 

• Datblygu strategaeth gynhwysfawr argyfer hyrwyddo dad-droseddoli 
gwrywgydiaeth ledled y byd a hyrwyddo hawliau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol 
a thrawsrywiol+. 

• Penodi Hyrwyddwr ar lefel Llysgennad dros Ryddid Cred. 

Gweithredu Byd-eang Di-oed ar yr Hinsawdd 

Mae'r argyfwng ar yr hinsawdd yn her fyd-eang ac mae angen datrysiad byd-eang. 
Fodd bynnag, gyda'r Unol Daleithiau yn tynnu'n ôl o Gytundeb Paris a'r mwyafrif o 
bolisíau cenedlaethol ar yr hinsawdd yn disgyn ymhell o gyrraedd uchelgais y 
Cytundeb i gyfyngu'r codiad tymheredd byd-eang i 1.5°C, mae'r datrysiad byd-eang 
hwn yn ymddangos fel petai'n bell i ffwrdd. Nid oes gan y Ceidwadwyr na Llafur 
unrhyw gynllun i fynd i'r afael â hyn: nid yw'r Ceidwadwyr wedi rhoi unrhyw feddwl 
difrifol i'r argyfwng ar yr hinsawdd, ac unig ddiddordeb Llafur yw ailadrodd 
sloganau gwag. Y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig blaid sydd â chynllun manwl 
ar gyfer arwain ymdrechion byd-eang i frwydro yn erbyn yr argyfwng ar yr 
hinsawdd. Byddwn yn: 

• Cefnogi Cytundeb Paris trwy chwarae rhan arweinyddol mewn ymdrechion 
rhyngwladol i frwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd, gan ddangos 
ymrwymiad trwy leihau allyriadau'n fuan o fewn economi'r DU, cynyddu gwariant 
datblygu ar amcanion yn ymwneud â'r hinsawdd ac anelu at ddarbwyllo pob 
gwlad i ymrwymo i nodau sero-net ar yr hinsawdd erbyn Cynhadledd 2020 y 
Cenhedloedd Unedig yn Glasgow ar yr hinsawdd. 

• Defnyddio ein rôl yn yr UE i fynd i'r afael â'r argyfwng ar yr hinsawdd, trwy osod 
targed sero-net rhwymol ledled yr UE ar gyfer 2050, a pharhau i gymryd rhan 
ym Marchnad Ynni Mewnol yr UE, i ddarparu mynediad i ffynonellau ynni glân 
tra'n cadw costau'n isel. 

• Cryfhau nodau yn ymwneud â'r hinsawdd a'r amgylchedd yng nghytundebau 
masnach a buddsoddi'r UE a gwrthod ymrwymo i unrhywgytundebau masnach 
â gwledydd sydd â pholisíau sy'n groes i Gytundeb Paris, gan gynnwys cytundeb 
masnach rydd rhwng Mercosur a'r UE oherwydd gweithredoedd llywodraeth 
Brasil yn yr Amazon. 

• Cychwyn trafodaethau o fewn y Cenhedloedd Unedig ar gyfer cytuniad 
rhyngwladol sy'n rhwymo mewn cyfraith ar leihau'r defnydd o blastigau. 


85 


• Darparu mwy o adnoddau ar gyfer cydweithredu amgylcheddol rhyngwladol, yn 
enwedig ar y newid yn yr hinsawdd ac ar gamau i fynd i'r afael â masnach 
anghyfreithlon ac anghynaliadwy mewn pren, bywyd gwyllt, ifori a physgod. 

• Dadlau dros roi diwedd ar yr holl gymorthdaliadau ledled y byd ar gyfer 
tanwydd ffosil a darparu cymorth i wledydd sy'n datblygu i'w helpu i 
drosglwyddo i ffynonellau ynni glân. 


86 . Maniffesto Etholiad Cyffredinol 2019 Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 



Mae'r maniffesto hwn yn nodi polîsTau a biaenoriaethau Democratiaid Rhyddfrydol 
Cymru argyferyr Etholiad Cyffredinol. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi llunio 
maniffesto arwahân argyfer Lioegr. Mae ein cydweithwyr yn Nemocratiaid 
Rhyddfrydol yr Alban wedi llunio eu maniffesto eu hunain ar gyfer yr Alban. Mae ein 
chwaer blaid, Plaid y Gynghrair Gogledd Iwerddon, yn liunio ei pholisi ei hun ar 
faterion datganoledigyng Ngogledd Iwerddon. 

E-bost: enquiries@welshlibdems.org.uk 

Mae'r maniffesto hwn argael ar-lein yn: https://www.welshlibdems.wales/policy_ 
papers 

I gael rhagor o wybodaeth am gael copíau o'r maniffesto hwn mewn fformatau eraill, 
anfonwch neges e-bost at enquiries@welshlibdems.org.uk 

Cyhoeddwyd a hyrwyddwyd gan Mike Dixon ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol, y 
ddau yn 8-10 Great George Street, Llundain SW1P 3AE. 

Cynllun a dyluniad gan: LouiseTaitargyferThink Publishing Ltd, 8fed llawr, Capital 
House, 25 Chapel Street, Llundain NW1 5DH, www.thinkpublishing.co.uk. 



